พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 1 
พระสุตตันตปิฎก 
เล่ม ๑ 

ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
๑. พรหมชาลสูตร 

เรื่องสุปปิยปริพาชกกับพรหมทัตตมานพ 
[๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาพันทา 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป แม้สุปปิยปริพาชกก็ได้เดินทางไกลระหว่างกรุง 
ราชคฤห์กับเมืองนาพันทา พร้อมด้วยพรหมทัตตมาณพผู้อันเตวาสิก. ได้ยินว่าในระหว่างทางนั้น. 
สุปปิยปริพาชก กล่าวติพระพุทธเจ้า ติพระธรรม ติพระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย ส่วน 
พรหมทัตตมาณพอันเตวาลึกของสุปปิยปริพาชก กล่าวชมพระพุทธเจ้า ชมพระธรรม ชม 
พระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย อาจารย์และอันเตวาลึกทั้งสองนั้น มีถ้อยคำเป็นข้าศึกแก , กันโดยตรง 
ฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังๆ ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จ 
เข้าไปประทับแรมราตรีหนึ่ง ณ พระตำหนักหลวง ในพระราชอุทยาน อัมพลัฏฐิกาพร้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์ แม้สุปปิยปริพาชก ก็ได้เข้าพักแรมราตรีหนึ่ง ใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยาน 
อัมพลัฏเกา กับพรหมทัตตมาณพผู้อันเตวาลึก ได้ยินว่าแม้ ณ ที่นั้น สุปปิยปริพาชก ก็กล่าว 
ติพระพุทธเจ้า ติพระธรรม ติพระสงฆ์โดยอเนกปริยาย ส่วนพรหมทัตตมาณพ อันเตวาลึก 
ของสปปิยปริพาชก กล่าวชมพระพทธเจ้า ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 2 

อาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองคนนั้น มีถ้อยคำเป็นข้าศึกแก , กันโดยตรงฉะนี้(เดินตาม 
พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปช้างหลังๆ) ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่ง นั่ง 
ประชุมกันอยู่ ณ ศาลานั่งเล่น เกิดสนทนากันว่า ท่านทั้งหลาย เท่าที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้เห็น 
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงทราบความที่หมู , สัตว์มีอัธยาศัยต่างๆ กันได้ 
เป็นอย่างดีนี้นำอัศจรรย์นัก ไม , เคยมีมา ความจริงสุปปิยปริพาชกผู้นี้ กล่าวติพระพุทธเจ้า 
ติพระธรรม ติพระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย ส่วนพรหมทัตตนาณพอันเตวาสิกของสุปปิยปริพาชก 
กล่าวชมพระพุทธเจ้า ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย อาจารย์และอันเตวาสัก 
ทั้งสองนี้มีถ้อยคำเป็นข้าศึกแก , กันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไป 
ข้างหลังๆ 

ลำดับนั้นแล พระผู้มีพระภาค ทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยัง 
ศาลานั่งเล่น ประทับ ณ อาสนะที่เขาจัดถวาย แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาอะไรกัน และเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ เมื่อตรัสอย่างนี้ 
แล้ว ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ณ ที่นี้เมื่อพวกข้า 
พระพุทธเจ้าลุกขึ้น ณ เวลาใกล้รุ่ง นั่งประชุมกันอยู่ที่ศาลานั่งเล่น เกิดสนทนากันขึ้นว่า ท่าน 
ทั้งหลาย เท่าที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงทราบ 
ความที่หมู , สัตว์มีอัธยาศัยต่างๆ กันได้เป็นอย่างดีนี้น่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมา ความจริง 
สุปปิยปริพาชกนี้ กล่าวติพระพุทธเจ้า ติพระธรรม ติพระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย ส่วน 
พรหมทัตตมาณพอันเตวาสักของสุปปิยปริพาชก กล่าวชมพระพุทธเจ้า ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์ 
โดยอเนกปริยาย อาจารย์และอันเตวาสักทั้งสองนี้มีถ้อยคำเป็นข้าศึกแก่กันโดยตรง ฉะนี้ 
เดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังๆ พระพุทธเจ้าข้า เรื่องนี้แลที่พวกข้าพระพุทธเจ้า 
พูดค้างไว้ พอดีพระองค์เสด็จมาถึง. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม 
ติพระสงฆ์ ก็ตาม เธอทั้งหลายไม , ควรอาฆาต ไม , ควรโทมนัสน้อยใจ ไม่ควรแค้นใจในคนเหล่านั้น 
ดกรภิกษทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ถ้าเธอทั้งหลายชักข , นเคือง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 3 

หรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้น อันตรายจะพึงมีแก่เธอทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเป็นแน่ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคือง 
หรือจักโทมนัสน้อยใจในคนเหล่านั้น เธอทั้งหลายจะพึงรู้คำที่เขาพูดถูก หรือคำที่เขาพูดผิดได้ 
ละหรือ? 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้อนั้นเป็นไปไม , ได้ทีเดียว พระพุทธเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม 
ติพระสงฆ์ ในคำที่เขากล่าวตินั้น คำที่ไม , จริง เธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่า 
นั่นไม่จริง แม้เพราะเหตุนี้ นั่นไม , แท้ แม้เพราะเหตุนี้ แม้นั่นก็ไม , มีในเราทั้งหลาย และคำนั้น 
จะหาไม , ได้ในเราทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเรา ชมพระธรรม 
ชมพระสงฆ์ เธอทั้งหลายไม่ควรเบิกบานใจ ไม่ควรดีใจ ไม , ควรกระเหิมใจในคำชมนั้น 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ถ้าเธอทั้งหลายชักเบิกบานใจ จักดีใจ จักกระเหิมใจในคำชมนั้น อันตรายจะพึงมีแก , เธอทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นเป็นแน่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเรา ชมพระธรรม หรือ 
ชมพระสงฆ์ ในคำชมนั้น คำที่จริง เธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่า นั่นจริง 
แม้เพราะเหตุนี้ นั่นแท้ แม้เพราะเหตุนี้ แม้'คำนั้นก็มี , ในเราทั้งหลาย และคำนั้นจะหาได้ใน 
เราทั้งหลาย. 

จุลศีล 

[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคต จะพึงกล่าวด้วยประการใด 
นั่นมีประมาณห้อยนักแล ยังตํ่านัก เป็นเพียงศีล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ปุถุชนกล่าวชมตถาคต 
จะพึงกล่าวด้วยประการใด ซึ่งมีประมาณน้อย ยังตํ่านัก เป็นเพียงศีลนั้น เป็นไฉน? 

[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวเช่นนี้ว่า 
๑. พระสมณโคดม ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาสตรา 
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่. 

๒. พระสมณโคดม ละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ 
ต้องการแต่ของที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 4 

๓. พระสมณโคดม ละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติ 
ห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน. 

[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวเช่นนี้ว่า 
๔. พระสมณโคดม ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ 
มีถ้อยคำเป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก. 

๕. พระสมณโคดม ละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด พึงจากข้างนี้แล้วไม , ไป 
บอกข้างโน้น เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือพึงจากข้างโน้น แล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้ 
คนหมู , โน้นแตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ล่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง 
ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน 
กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน. 

๖. พระสมณโคดม ละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ 
เพราะหู ชวนให้รัก จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ. 

๗. พระสมณโคดม ละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำ 

ที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้าง มีที่กำหนด 

ประกอบด้วยประโยชน์ โดยกาลกันควร. 

[๕] ๘. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม 

[๖] ๙. พระสมณโคดม ฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่น 
กันเป็นข้าศึกแก่กุศล. 

๑๑. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตบแต่งร่างกาย ด้วยดอกไม้ 
ของหอมและเครื่องประเทืองผิว กันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่ง ที่นอนกันสูงใหญ่. 

๑๓. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 5 

[๗] ๑๔. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมาร. 

๑๗. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

[๘] ๒๒. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช้. 

๒๓. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม 
และการโกงด้วยเครื่องตวงวัด. 

๒๕. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวงและการตลบตะแลง. 

๒๖. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้น 
และการกรรโชก. 

จบจุลศีล. 

มัชฌิมศีล 

[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวเช่นนี้ว่า 
๑. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่น อย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคาม 
และภูตคาม เห็นปานนี้คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด 
พืชเกิดแต่เมล็ด เป็นที่ครบห้า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 6 

[๑๐] ๒. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่น อย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของ 
ที่ทำการสะสมไว้เห็นปานนี้ คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน 
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิษ. 

[๑๑] ๓. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เช่น อย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอัน 
เป็นข้าศึกแก , กุศลเห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพ มีการรำเป็นต้น 
การเล่านิยาย การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม 
การเล่นของคนจัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค 
ชนแพะ ชนแกะ ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล 
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ. 

[๑๒] ๔. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการขวนขวายเล่นพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความ 
ประมาท เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยัง 
ขวนขวายเล่นการพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละ 
แปดตา แถวละสิบตา เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง 
เล่นกำทาย เล่นสะกา เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย 
เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ. 

[๑๓] ๕. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอัน 
สูง , ใหญ่เห็นปานนี้คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว 
เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี 
สัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนู่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสึหะและ 
เสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงิน 
แกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาด 
หลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขน 
อ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 7 

[๑๔] ๖. พระสมฌโคดม เว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกายอันเป็น 
ฐานแห่งการแต่งตัว เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา 
แล้ว ยังขวนขวายประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว เห็นปานนี้ 
คือ อบตัว ไคลอวัยวะ อาบนี้าหอมนวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว 
ผัดหน้า ทาปาก ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม 
สวมรองเท้า ประดับวิจิตร ติดกรอบหน้า ปักป่น ใช้พัดวาลวิชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย. 

ติรัจฉานกถา 

[๑๕] ๗. พระสมณโคดม เว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือ พูดเรื่อง 
พระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า 
เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องม้าน เรื่องนิคม 
เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า 
เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม 
ด้วยประการนั้นๆ. 

[๑๖] ๘. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน 
เห็นปานนี้เช่นว่า ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้ 
อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกล้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็น 
ประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับ 
กล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้า 
ข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ล้าสามารถ. 

[๑๗]๙.พระสมฌโคดม เว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่ 
สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรม 
และการรับใช้เห็นปานนี้ คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี 
และกุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ใน 
ที่โน้นมา ดังนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 8 

[๑๘] ๑๐. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูด 
เลียบเคียง พูดหว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ. 

จบมัชฌิมศีล. 

มหาศีล 
ติรัจฉานวิชา 

[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่ง เมื่อปุถุชนกล่าวชมตถาคต พึงกล่าวเช่นนี้ว่า 

๑. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายเฟิน ทำนายลักษณะ 
ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำ 
บูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้ามันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่า 
บูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอ 
ปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็น 
หมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทางเสียงกา เป็น 
หมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์. 

[๒๐] ๒. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น 
อย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า 
ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ 
ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส 
ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 9 

ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา 
ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค. 

[๒๑] ๓. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก 
พระราชาภายในจักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด 
พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในชักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอก 
จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาพระองค์นี้จักมีชัย พระราชาพระองค์นี้ชักปราชัย 
เพราะเหตุนี้ๆ. 

[๒๒] ๔. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น 
อย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ชักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง 
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทร 
คราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาต 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผล 
เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรตกชักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็น 
อย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างชักมีผลเป็นอย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 10 

[๒๓] ๕. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย 
จักมีภิกษาหาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือ 
นับคะแนนคำนวณ นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์ 

[๒๔] ๖. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน 
ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ 
ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง 
เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์บวงสรวง 
ท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ. 

[๒๕] ๗. พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด 
ด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกัน 
บ้านเรือน ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธี 
บวงสรวงพื้นที่ พ่นนามนต์ รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษ 
เบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องถ่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัดลุ 
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัดรักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ปุถุชนกล่าวชมตถาคต จะพึงกล่าวด้วยประการใด ซึ่งมีประมาณ 
น้อย ยังตํ่านัก เป็นเพียงศีลนั้นเท่านี้แล. 

จบมหาศีล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกายศีลขันธวรรค - หน้าที่ 11 
ทิฏฐิ ๖๒ 

[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ยังมีธรรมอย่างอื่นอีกแลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก 
สงบ ประณีต จะคาดคะเนเอาไม , ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญา 
อันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเหล่านั้นเป็นไฉน? 

ก. ปุพพันตกัปปิกาทิฏฐิ ๑๘ 

[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมฌพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอดีต มีความเห็น 
ไปตามขันธ์ส่วนอดีต ปรารภขันธ์ส่วนอดีต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ ๑๘ ประการ 
ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไรปรารภอะไร จึงกำหนดขันธ์ส่วนอดีต มีความเห็น 
ไปตามขันธ์ส่วนอดีต ปรารภขันธ์ส่วนอดีต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ ๑๘ ประการ. 

สัสสตทิฏฐิ๔ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลก 
ว่าเที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ ก็สมฌพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ? 

ปุพเพนิวาสานุสสติ 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่อง 
เผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม , ประมาท อาศัย 
มนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัย 
อยู่ในกาลก่อนได้หลายประการคือ ตามระลึกชาติได้ หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้าง 
ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง หลายร้อยชาติบ้าง หลายพันชาติบ้าง หลายแสนชาติ 
บ้าง ว่าในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพ 
โน้น แบ้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 12 

เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้น แล้วได้มาบังเกิด 
ในภพนี้ ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขากล่าวอย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา 
ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด ส่วนเหล่าสัตว์นั้น ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิด 
แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ข้าพเจ้าอาศัยความเพียร 
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท 
อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ 
ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ คือ ตามระลึกชาติได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง 
สามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้าง 
ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง หลายร้อยชาติบ้าง หลายพันชาติบ้าง 
หลายแสนชาติบ้าง ว่าในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น 
มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้น 
แล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น 
มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้น 
แล้วได้มาบังเกิดในภพนี้ ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ 
พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ฉะนี้ ด้วยการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ ข้าพเจ้าจึงเอาการที่อัตตา 
และโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด ส่วนเหล่าสัตว์นั้น 
ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิดแต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้เป็นฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่าเที่ยง 
ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง. 

สัสสตทิฏฐิ๔ 

[๒๘] ๒. อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิ 
ว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ 
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 13 

ไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึก 
ถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อน 
ได้สังวัฏฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบ้าง สองบ้าง สามบ้าง สี่บ้าง ห้าบ้าง สิบบ้าง ว่าในกัปโน้น เรามีชื่อ 
อย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ 
มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกัปโน้น แม้ , ในกัปนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้มาบังเกิดในกัปนี้ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ 
ในกาลก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขากล่าวอย่างนี้ว่า อัตตาและ 
โลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด ส่วนเหล่าสัตว์นั้น ย่อมแล่นไป 
ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิด แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
เหตุว่า ข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ 
เนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่น 
แห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคย 
อาศัยอยู่ในกาลก่อนได้สังวัฏฏวิวัฏฏกัปหนึ่งบ้าง สองบ้าง สามบ้าง สี่บ้าง ห้าบ้าง สิบบ้าง 
ว่าในกัปโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกัปโน้น 
แม้ , ในกัปนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุข 
เสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้มาบังเกิดในกัปนี้ ย่อม 
ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ฉะนี้ 
ด้วยการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงเอาการที่อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา 
ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด ส่วนเหล่าสัตว์นั้น ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิด 
แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง 
อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่าเที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 14 

[๒๙] ๓. อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี 
ทิฏฐิว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคน 
ในโลกนี้อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ 
เนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่น 
แห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคย 
อาศัยอยู่ในกาลก่อนได้สิบสังวัฏฏวิวัฏฏกัปบ้างยี่สิบบ้างสามสิบบ้างสี่สิบบ้างว่าในกัปโน้น 
เรามีชื่ออย่างนี้น มี'โคตรอย่างนี้น มีผิวพรรณอย่างนี้น มีอาหารอย่างนี้น ได้เสวยสุขเสวยทุกข์ 
อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกัปโน้น แบ้ในกัปนั้น 
เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์ 
อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้มาบังเกิดในกัปนี้ ย่อมตามระลึก 
ถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้หลายประการ พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ฉะนี้ เขาจึง 
กล่าวอย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด 
ส่วนเหล่าสัตว์นั้น ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิด แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอ 
คงมีอยู่แท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส 
อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม , ประมาท อาศัยมนสิการ 
โดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิ อันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ใน 
กาลก่อนได้หลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้สิบสังวัฏฏวิกัฏฏกัป 
บ้างยี่สิบบ้างสามสิบบ้างสี่สิบบ้างว่าในกัปโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้ไปเกิดในกัปโน้น แม้'ในกัปนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มี 
ผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากนั้นแล้วได้มาบังเกิดในกัปนี้ ย่อมตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนได้ 
หลายประการ พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ฉะนี้ ด้วยการได้บรรลุคุณวิเศษนี้ ข้าพเจ้าจึงรู้ 
อาการที่อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ ตั้งอย่มั่นดจยอดภเขา ตั้งอย่มั่นดจเสาระเนียด ส่วนเหล่าสัตว์นั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 15 

ย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิด แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้เป็นฐานะที่ ๓ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่าเที่ยง ย่อม 
บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง. 

[๓๐] ๔. อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมี 
ทิฏฐิว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคน 
ในโลกนี้ เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด กล่าวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได้ ตามที่ล้นคิด 
ได้อย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเที่ยง คงที่ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด ส่วนเหล่า 
สัตว์นั้นย่อมแล่นไป ย่อมท่องเที่ยวไป ย่อมจุติ ย่อมเกิด แต่สิ่งที่เที่ยงเสมอคงมีอยู่แท้ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมี 
ทิฏฐิว่าเที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์พวกนั้น 
มีทิฏฐิว่าเที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ นี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่มีทิฏฐิว่าเที่ยง จะบัญญัติอัตตา 
และโลกว่าเที่ยง สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๔ ประการนี้เท่านั้น 
หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้อันบุคคลถือไว้ 
อย่างนั้นแล้ว ยึดไว้อย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อม 
รู้เหตุนั้นชัด ทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม่ยึดมั่น ความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้น 
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น 
ตามความเป็นจริง จึงทราบความดับได้เฉพาะตน เพราะไม , ถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แล ที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม , ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตท่าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

จบภาณวารที่หนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 16 
เอกัจจสัสสติกทิฏฐิ ๔ 

[๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง จึงบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม , เที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ 
ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ? 

๕. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมัยบางครั้งบางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน 
ที่โลกนี้พินาศ เมื่อโลกกำลังพินาศอยู่ โดยมากเหล่าสัตว์ย่อมเกิดในชั้นอาภิสสรพรหม สัตว์ 
เหล่านั้นได้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ 
อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้น สิ้นกาลยืดยาวช้านาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมัยบางครั้ง 
บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวช้านาน ที่โลกนี้กลับเจริญ เมื่อโลกกำลังเจริญอยู่ วิมานของพรหม 
ปรากฏว่าว่างเปล่า ครั้งนั้น สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นอาภิสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะ 
สิ้นบุญ ย่อมเช้าถึงวิมานพรหมที่ว่างเปล่า แม้สัตว์ผู้นั้นก็ได้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร 
มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้น 
สิ้นกาลยืดยาวช้านาน เพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานนั้นแต่ผู้เดียวเป็นเวลานาน จึงเกิดความกระสัน 
ความดี้นรนขึ้นว่า โอหนอ แม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้าง ต่อมาสัตว์เหล่าอื่นก็จุดึจาก 
ชั้นอาภิสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ย่อมเช้าถึงวิมานพรหม เป็นสหายของสัตว์ 
ผู้นั้น แม้สัตว์พวกนั้นก็ได้สำเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเองสัญจร 
ไปได้ในอากาศ อยู่ในวิมานอันงาม สถิตอยู่ในภพนั้นสิ้นกาลยืดยาวช้านาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาสัตว์จำพวกนั้น ผู้ใดเกิดก่อน ผู้นั้นย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราเป็นพรหม เราเป็น 
มหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำนาจ เป็นอิสระ เป็นผู้สร้าง 
เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ เป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของหมู , สัตว์ผู้เป็นแล้ว 
และกำลังเป็น สัตว์เหล่านี้เรานิรมิต ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า เราได้มีความคิดอย่างนี้ 
ก่อนว่า โอหนอ แม้สัตว์เหล่าอื่นก็พึงมาเป็นอย่างนี้บ้าง ความตั้งใจของเราเป็นเช่นนี้และ 
สัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้ว แม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลัง ก็มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 17 

ท่านผู้เจริญนี้แลเป็นพรหม เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอำนาจ 
เป็นอิสระ เป็นผู้สร้าง เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ เป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดา 
ของหมู , สัตว์ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็น พวกเราอันพระพรหมผู้เจริญนี้นิรมิตแล้ว ข้อนั้น เพราะ 
เหตุไร เพราะเหตุว่า พวกเราได้เห็นพระพรหมผู้เจริญนี้เกิด , ในที่นี้ก่อน ส่วนพวกเราเกิดภายหลัง 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตว์จำพวกนั้น ผู้ใดเกิดก่อน ผู้นั้นมีอายุยืนกว่า มีผิวพรรณกว่า 
มีศักดิมากกว่า ส่วนผู้ที่เกิดภายหลังมีอายุน้อยกว่า มีผิวพรรณทรามกว่า มีศักดินี้'อยกว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้ 
เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว อาศัยความเพียรเป็น 
เครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมื่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท 
อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมื่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคย 
อาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม , ได้ เขาจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้ใดแลเป็น 
พรหม เป็นมหาพรหม เป็นใหญ่ ไม่มีใครข่มได้ เห็นล่องแท้ เป็นผู้กุมอำนาจ เป็นอิสระ 
เป็นผู้สร้าง เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ เป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของหมู , สัตว์ 
ผู้เป็นแล้วและกำลังเป็น พระพรหมผู้เจริญใดที่นิรมิตพวกเรา พระพรหมผู้เจริญนั้นเป็นผู้เที่ยง 
ยั่งยืน คงทน มีอันไม , แปรผันเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ส่วนพวกเรา 
ที่พระพรหมผู้เจริญนั้นนิรมิตแล้วนั้นเป็นผู้ไม , เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ 
เช่นนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว 
จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง 
บางอย่างไม่เที่ยง. 

[๓๒] ๖. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อว , าขิฑฑาปโทสิกะมีอยู่ พวกนั้นพากันหมกมุ่นอยู่แต่ 
ในความรื่นรมย์ คือ การสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา เมื่อพวกนั้นพากันหมกมุ่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 18 

อยู่แต่ในความรื่นรมย์ คือ การสรวลเสและการเล่นหัวจนเกินเวลา สติก็ย่อมหลงลืม เพราะสติ 
หลงลืม จึงพากันจุติจากชั้นนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่ง 
จุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
เมื่อบวชแล้ว อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ 
เนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็น 
เครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม , ได้ 
เขาจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่าขิฑฑาปโทสิกะ ย่อมไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ใน 
ความรื่นรมย์ คือ การสรวลเส และการเล่นหัวจนเกินเวลา เมื่อพวกนั้นไม่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ 
ในความรื่นรมย์ คือ การสรวลเส และการเล่นหัวจนเกินเวลา สติย่อมไม , หลงลืม เพราะสติ 
ไม , หลงลืม พวกเหล่านั้นจึงไม่จุติจากชั้นนั้น เป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอันไม่แปรผัน 
เป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ส่วนพวกเราเหล่าขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุ่น 
อยู่แต่ในความรื่นรมย์ คือ การสรวลเส และการเล่นหัวจนเกินเวลา เมื่อพวกเรานั้นพากันหมกมุ่น 
อยู่แต่ในความรื่นรมย์ คือ การสรวลเส และการเล่นหัวจนเกินเวลา สติย่อมหลงลืม เพราะสติ 
หลงลืม พวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ 
เช่นนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว 
จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง 
บางอย่างไม่เที่ยง. 

[๓๓] ๗. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อว่ามโนปโทสิกะมีอยู่ พวกนั้นมักเพ่งโทษกันและกัน 
เกินควร เมื่อมัวเพ่งโทษกันเกินควร ย่อมคิดมุ่งร้ายกันและกัน เมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกัน 
จึงลำบากกายลำบากใจ พากันจุติจากชั้นนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล ที่สัตว์ 
ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
เมื่อบวชแล้ว อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ 
เนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 19 

แห่งจิต ตามระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในกาลก่อนนั้นได้ หลังแต่นั้นไประลึกไม , ได้ เขาจึงกล่าว 
อย่างนี้ว่า ท่านพวกเทวดาผู้มิใช่เหล่ามโนปโทสิกะ ย่อมไม , มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร 
เมื่อไม , มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร ก็ไม , คิดมุ่งร้ายกันและกัน เมื่อต่างไม่คิดมุ่งร้ายกันและกัน 
แล้ว ก็ไม , ลำบากกาย ไม , ลำบากใจ พวกนั้นจึงไม , จุติจากชั้นนั้น เป็นผู้เที่ยง ยั่งยืน คงที่ มีอัน 
ไม่แปรผันเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ส่วนพวกเราได้เป็นพวก 
มโนปโทสิกะ มัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร เมื่อมัวเพ่งโทษกันและกันเกินควร ก็คิดมุ่งร้าย 
กันและกัน เมื่อต่างคิดมุ่งร้ายกันและกัน ก็พากันลำบากกาย ลำบากใจ พวกเราจึงพากันจุติจาก 
ชั้นนั้น เป็นผู้ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีอายุน้อย ยังต้องจุติมาเป็นอย่างนี้เช่นนี้ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้เป็นฐานะที่ ๓ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง 
บางอย่างไม่เที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง. 

[๓๔] ๘. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมณพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด 
กล่าวแสดงปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได้ ตามที่ค้นคิดได้ อย่างนี้ว่า สิ่งที่เรียกว่าชักษุก็ดี โสตะก็ดี 
ฆานะก็ดี ชิวหาก็ดี กายก็ดี นี้ได้ชื่อว่าอัตตา เป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่คงทน มีอัน 
แปรผันเป็นธรรมดา ส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณ นี้ชื่อว่าอัตตา เป็นของเที่ยง 
ยั่งยืน คงทน มีอันไม , แปรผันเป็นธรรมดา จักตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
นี้เป็นฐานะที่ ๔ ซึ่งสมฌพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว จึงมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง 
บางอย่างไม่เที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่านั้น มีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง 
ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการนี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง 
บางอย่างไม่เที่ยง จะบัฌฌัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง สมณพราหมณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 20 

เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๔ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจาก 
นี้ไม่มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถือไว้อย่างนั้น 
แล้ว ยึดไว้อย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้น 
ชัด ทั้งรู้'ชัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น 
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น 
ตามความเป็นจริง จึงทราบความดับเฉพาะตน เพราะไม , ถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม , ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

อันตาบันดึกทิฏฐิ ๔ 

[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุด 
มิได้ บัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุ ๔ ประการ ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้น 
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ บัญญัติว่า โลกมีที่สุดและ 
หาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุ ๔ ประการ. 

๙. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียร 
เป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท 
อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต ย่อมมีความสำคัญ 
ในโลกว่ามีที่สุด เขากล่าวอย่างนี้ว่า โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ ข้อนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า 
ข้าพเจ้าอาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ 
อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต 
จึงมีความสำคัญในโลกว่ามีที่สุด. ด้วยการบรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงรู้อาการที่โลกนี้มีที่สุด กลม 
โดยรอบ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภ 
แล้ว มีฑิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ย่อมบัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 21 

[๓๖] ๑๐. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ บัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น 
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโต 
สมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต จึงมีความสำคัญในโลกว่าไม , มีที่สุด เขากล่าวอย่างนี้ว่า โลกนี้ 
ไม่มีที่สุด หาที่สุดรอบมิได้ สมณพราหมณ์พวกที่พูดว่า โลกนี้มีที่สุดกลมโดยรอบนั้นเท็จ 
โลกนี้ไม , มีที่สุด หาที่สุดรอบมิได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ข้าพเจ้าอาศัยความเพียร 
เป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรเป็นที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม , 
ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งชิต จึงมีความ 
สำคัญในโลกว่าหาที่สุดมิได้ ด้วยการบรรลุคุณวิเศษนี้ข้าพเจ้าจึงเอาการที่โลกนี้ไม่มีที่สุด หาที่ 
สุดรอบมิได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว 
ปรารภแล้วมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ย่อมบัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้. 

[๓๗] ๑๑. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ บัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น 
อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโต 
สมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งจิต จึงมีความสำคัญในโลกว่า ด้านบนด้านล่างมีที่สุด ด้านขวาง 
หาที่สุดมิได้ เขากล่าวอย่างนี้ว่า โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม , มีที่สุด สมณพราหมณ์พวกที่กล่าวว่า 
โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ นั้นเท็จ ถึงสมณพราหมณ์พวกที่กล่าวว่า โลกนี้'ใม , มีที่สุดหาที่สุด 
รอบมิได้ นั้นก็เท็จ โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุด ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า ข้าพเจ้า 
อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนืองๆ อาศัย 
ความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิ อันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งชิต 
ย่อมมีความสำคัญในโลกว่า ด้านบนด้านล่างมีที่สุด ด้านขวางไม , มีที่สุด ด้วยการบรรลุคุณวิเศษนี้ 
ข้าพเจ้าจึงเอาการที่โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม , มีที่สุด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๓ ซึ่งสมฌ 
พราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว มีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ย่อมบัญญัติว่า 
โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 22 

[๓๘] ๑๒. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ บัญญัติว่า โลกนี้มีที่สุดและหาที่สุดมิได้? ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด กล่าวแสดงปฏิญาณของตน 
ตามที่ตรึกได้ ตามที่ล้นคิดได้อย่างนี้ว่า โลกนี้มีที่สุดก็มิ'ใช่ ไม่มีที่สุดก็มิใช่ สมฌพราหมณ์พวก 
ที่กล่าวว่า โลกนี้มีที่สุด กลมโดยรอบ นั้นเท็จ ถึงสมฌพราหมณ์พวกที่กล่าวว่า โลกนี้ไม่มีที่สุด 
หาที่สุดรอบมิได้ นั้นก็เท็จ ทั้งสมณพราหมณ์พวกที่กล่าวว่า โลกนี้ทั้งมีที่สุดทั้งไม่มีที่สุด 
นั้นเท็จ โลกนี้มีที่สุดก็มิ'ใช่ ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณ 
พราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว มีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ย่อมบัญญัติว่า 
โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ย่อม 
บัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุ ๔ ประการนี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุดและหา 
ที่สุดมิได้ จะบัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ สมณพราหมณ์พวกนั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติ 
ด้วยเหตุ ๔ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถือไว้อย่างนั้น 
แล้ว ยึดไว้อย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัด 
ทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดนั้น ความดับไป 
คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริง 
จึงทราบความดับได้เฉพาะตน เพราะไม , ถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม , ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตท่าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

อมราวิกเขปกทิฏฐิ ๔ 

[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่ง มีฑิฏฐิ ดี้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูก 
ถามปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจา ดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุ ๔ ประการ ก็สมฌพราหมณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 23 

ผู้เจริญพวกนั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิดิ้นได้ไม , ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ 
ย่อมกล่าววาจา ดิ้นได้ไม่ตายตัวด้วยเหตุ ๔ ประการ? 

๑๓. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ ไม , รู้ชัดตามความเป็น 
จริงว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล เขามีความเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า 
นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล ก็ถ้าเราไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล จะพึง 
พยากรณ์ว่า นี้เป็นกุศล หรือนี้เป็นอกุศล คำพยากรณ์นั้นของเราจะพึงเป็นคำเท็จ คำเท็จของ 
เรานั้นจะพึงเป็นความเดือดร้อนแก่เรา ความเดือดร้อนของเรานั้นจะพึงเป็นอันตรายแก , เรา 
เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่กล้าพยากรณ์ว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล เพราะกลัวแต่การกล่าวเท็จ 
เพราะเกลียดการกล่าวเท็จ เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ จึงกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวว่า ความเห็น 
ของเราว่า อย่างนี้ก็มิใช่ อย่างนั้นก็มิใช่ อย่างอื่นก็มิใช่ ไม"ใช่ก็มิ 0 ใช่ มิ 1 ใช่ 1 ไม"ใช่ก็มิ'ใช่ 
ดูกรภิกษุนั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว มีทิฏฐิ 
ดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัว. 

[๔๐] ๑๔. (๒) อนึ่งในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิ ดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจา ดิ้นได้ไม่ตายตัว? 

ดูกรภิกษุนั้งหลาย สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็น 
อกุศล เขามีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล 
ก็ถ้าเราไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล จะพึงพยากรณ์ว่า นี้เป็นกุศล 
นี้เป็นอกุศล ความพอใจ ความติดใจ หรือความเคืองใจ ความขัดใจในข้อนั้น พึงมีแก่เรา 
ข้อที่มีความพอใจ ความติดใจหรือความเคืองใจ ความขัดใจนั้น จะพึงเป็นอุปาทานของเรา 
อุปาทานของเรานั้นจะพึงเป็นความเดือดร้อนแก่เรา ความเดือดร้อนของเรานั้นจะพึงเป็นอันตราย 
แก , เรา เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่กล้าพยากรณ์ว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล เพราะกลัวแต่อุปาทาน 
เพราะเกลียดอุปาทาน เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวว่า ความเห็น 
ของเราว่า อย่างนี้ก็มิใช่ อย่างนั้นก็มิใช่ อย่างอื่นก็มิใช่ ไม"ใช่ก็มิ'ใช่ มิ 1 ใช่ 1 ไม"ใช่ก็มิ 0 ใช่ 
ดูกรภิกษุนั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว มีทิฏฐิ 
ดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 24 

[๔๑] ๑๕. (๓) อนึ่ง ในฐานะที่ ๓ สมณพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิดิ้นได้ไม , ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม , ตายตัว? ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็น 
อกุศล เขามีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เราไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล 
ก็ถ้าเราไม , รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นกุศล จะพึงพยากรณ์ว่า นี้เป็นกุศล หรือนี้เป็นอกุศล 
ก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญาละเอียด ชำนาญการโต้วาทะเป็นดุจคนแม่นธนูมีอยู่แล 
แม้ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวทำลายทิฏฐิด้วยปัญญา เขาจะพึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนเราใน 
ข้อนั้น เราไม , อาจโต้ตอบเขาได้ การที่โต้ตอบเขาไม , ได้นั้น จะพึงเป็นความเดือดร้อนแก , เรา 
ความเดือดร้อนของเรานั้น จะพึงเป็นอันตรายแก่เรา เพราะฉะนั้นเขาจึงไม , กล้าพยากรณ์ว่า 
นี้เป็นกุศล นี้เป็นอกุศล เพราะกลัวแต่การซักถาม เพราะเกลียดแต่การซักถาม เมื่อถูกถาม 
ปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัวว่า ความเห็นของเราอย่างนี้ก็มิใช่ อย่างนั้น 
ก็มิ'ใช่ อย่างอื่นก็มิใช่ ไม่ใช่ก็มิใช่ มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๓ 
ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว มีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหา 
ในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัว. 

[๔๒] ๑๖. (๔) อนึ่ง ในฐานะที่ ๔ สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ อาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิดิ้นได้ไม , ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม , ตายตัว? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นคนเขลา งมงาย เพราะเขลา เพราะ 
งมงาย เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ เขาจึงกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัว ถ้าท่านถามเราอย่างนี้ว่า 
โลกหน้ามีหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่า โลกหน้ามี เราก็จะพึงพยากรณ์ว่า โลกหน้ามี แต่ความ 
เห็นของเราว่า อย่างนี้ก็มิ'ใช่ อย่างนั้นก็มิใช่ อย่างอื่นก็มิใช่ ไม่ใช่ก็มิใช่ มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ 
ถ้าท่านถามเราว่า โลกหน้าไม่มีหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่าไม , มี เราก็จะพึงพยากรณ์ว่าไม่มี -.. 

ถ้าท่านถามเราว่า โลกหน้ามีด้วย ไม่มีด้วยหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่ามีด้วย ไม่มีด้วย เราก็จะ 

พึงพยากรณ์ว่ามีด้วย ไม่มีด้วย -.. ถ้าท่านถามเราว่า โลกหน้ามีก็มิใช่ ไม่มีก็มิใช่หรือ ถ้าเรามี 

ความเห็นว่า โลกหน้ามีก็มิ'ใช่ ไม , มีก็มิใช่ เราพึงพยากรณ์ว่า มีก็มิใช่ ไม่มีก็มิใช่ -.. ถ้าท่าน 

ถามเราว่า สัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นมีหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่ามี เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามี -.. ถ้าท่านถามเราว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 25 

สัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มีหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่าไม่มี เราก็จะพึงพยากรณ์ว่าไม , มี -.. ถ้าท่านถามเราว่า 
สัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้น มีด้วย ไม่มีด้วยหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่ามีด้วย ไม , มีด้วย เราก็จะพึงพยากรณ์ 
ว่ามีด้วย ไม่มีด้วย -.. ถ้าท่านถามเราว่า สัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นมีก็มิใช่ ไม่มีก็มิใช่หรือ ถ้าเรามี 
ความเห็นว่ามีก็มิใช่ ไม่มีก็มิใช่ เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีก็มิใช่ ไม , มีก็มิใช่ -.. ถ้าท่านถามเราว่า 
ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่ามี เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามี -.. ถ้าท่าน 
ถามเราว่า ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม , มีหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่าไม , มี เราก็จะพึงพยากรณ์ว่า 
ไม่มี -.. ถ้าท่านถามเราว่า ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่ว มีด้วย ไม , มีด้วยหรือ ถ้าเรามีความเห็น 
ว่า มีด้วย ไม่มีด้วย เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีด้วย ไม่มีด้วย -.. ถ้าท่านถามเราว่า ผลวิบาก 
แห่งกรรมที่ทำดีทำชั่ว มีก็มิใช่ ไม่มีก็มิใช่หรือ ถ้าเรามีความเห็นว่ามีก็มิใช่ ไม่มีก็มิใช่ เราก็ 
จะพึงพยากรณ์ว่า มีก็มิใช่ ไม่มีก็มิใช่ -.. ถ้าท่านถามเราว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายมีอยู่หรือ 
ถ้าเรามีความเห็นว่ามีอยู่ เราก็จะพึงพยากรณ์ว่ามีอยู่ -.. ถ้าท่านถามเราว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตาย 
ไม่มีอยู่หรือ ถ้าเรามีความเห็นว่าไม่มีอยู่ เราก็จะพึงพยากรณ์ว่าไม่มีอยู่ -.. ถ้าท่านถามเราว่า 
สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายมีอยู่ด้วย ไม่มีอยู่ด้วยหรือ ถ้าเรามีความเห็นว่า มีอยู่ด้วย ไม่มีอยู่ด้วย 
เราก็จะพึงพยากรณ์ว่า มีอยู่ด้วย ไม , มีอยู่ด้วย -.. ถ้าท่านถามเราว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายมีอยู่ 
ก็มิ'ใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือ ถ้าเรามีความเห็นว่ามีอยู่ก็มิใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่ เราก็จะพึงพยากรณ์ว่า 
มีอยู่ก็มิ'ใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่ แต่ความเห็นของเราว่า อย่างนี้ก็มิ'ใช่ อย่างนั้นก็มิใช่ อย่างอื่นก็มิใช่ 
ไม่ใช่ก็มิใช่ มิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๔ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง 
อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว มีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจา 
ดิ้นได้ไม , ตายตัว. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่านั้น มีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหา 
ในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัว ด้วยเหตุ ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหาในข้อนั้นๆ 
ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม่ตายตัว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ 
ไม่ตายตัวด้วยเหตุ ๔ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 26 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้น 
แล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัด 
ทั้งรู้ซัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป 
คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริง 
จึงทราบความดับได้เฉพาะตน เพราะไม่ยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม , ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

อธิจจสมุปปันนิกทิฏฐิ ๒ 

[๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆ ด้วยเหตุ ๒ ประการ ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกนั้น 
อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ย่อมบัญญัติอัตตาและโลก 
ว่าเกิดขึ้นลอยๆ ด้วยเหตุ ๒ ประการ? 

๑๗. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อว่าอสัญญีสัตว์มีอยู่ ก็และเทวดาเหล่านั้น 
ย่อมจุติจากชั้นนั้น เพราะความเกิดขึ้นแห่งสัญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เป็นฐานะที่จะมีได้แล 
ที่สัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจุติจากชั้นนั้น แล้วมาเป็นอย่างนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้แล้ว ออกบวชเป็นบรรพชิต 
เมื่อบวชแล้ว อาศัยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบ 
เนืองๆ อาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่น 
แห่งจิต ย่อมตามระลึกถึงความเกิดขึ้นแห่งสัญญาได้ เบื้องหน้าแต่นั้นไประลึกมิได้ เขากล่าว 
อย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ. ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะข้าพเจ้าเมื่อก่อนไม , ได้มีแล้ว 
เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้านั้นมี. เพราะมิได้น้อมไปเพื่อความเป็นผู้สงบแล้ว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะ 
ที่ ๑ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้ว ปรารภแล้ว มีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 27 

[๔๔] ๑๘. (๒) อนึ่ง ในฐานะที่ ๒ สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไร ปรารภอะไร 
จึงมีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตรึก เป็นนักค้นคิด เขากล่าวแสดง 
ปฏิภาณของตนตามที่ตรึกได้ ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ. ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ ๒ ซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยแล้ว ปรารภแล้ว มีทิฏฐิว่า 
อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์มีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ย่อมบัญญัติ 
อัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆ ด้วยเหตุ ๒ ประการนี้แล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ 
พราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ย่อมบัญญัติอัตตาและโลก 
ว่าเกิดขึ้นลอยๆ สมณพราหมณ์พวกนั้นทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๒ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่ 
อย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ไม่มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้น 
แล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัด 
ทั้งรู้ซัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป 
คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนา เหล่านั้นตามความ 
เป็นจริง จึงทราบความดับได้เฉพาะตน เพราะไม , ถือมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม , ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตท่าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่านั้น กำหนดขันธ์ส่วนอดีต มีความเห็นตามขันธ์ 
ส่วนอดีต ปรารภขันธ์ส่วนอดีต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุทั้ง ๑๘ ประการนี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอดีต มีความเห็น 
ตามขันธ์ส่วนอดีต ปรารภขันธ์ส่วนอดีต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมกล่าวยืนยัน ด้วยเหตุ ๑๘ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
นอกจากนี้ไม่มี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 28 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้น 
แล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัด 
ทั้งรู้ซัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป 
คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริง 
จึงทราบความดับได้เฉพาะตน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไม่ยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

อปรันตกัปปกฑิฏเ ๔๔ 

[๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอนาคต มีความเห็น 
ตามขันธ์ส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงฑิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ ๔๔ ประการ 
ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงกำหนดขันธ์ส่วนอนาคต มีความ 
เห็นตามขันธ์ส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ ๔๔ 
ประการ? 

สัญญีทิฏฐิ ๑๖ 

[๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการ 
ตายมีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ด้วยเหตุ ๑๖ ประการ. 

ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ด้วยเหตุ ๑๖ ประการ? 

สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่า เบื้องหน้าแต่ตาย. 

๑๙. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๐. (๒) อัตตาที่ไม่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๑. (๓) อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไม่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๒. (๔) อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 29 

๒๓. (๕) อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๔. (๖) อัตตาที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๕. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๖. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๗. (๙) อัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกัน ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๘. (๑๐) อัตตาที่มีสัญญาต่างกัน ยั่งยืน มีสัญญา. 

๒๙. (๑๑) อัตตาที่มีสัญญาย่อมเยา ยั่งยืน มีสัญญา. 

๓๐. (๑๒) อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมได้ ยั่งยืน มีสัญญา. 

๓๑. (๑๓) อัตตาที่มีสุ'ขอย่างเดียว ยั่งยืน มีสัญญา. 

๓๒. (๑๔) อัตตาที่มีทุกข์อย่างเดียว ยั่งยืน มีสัญญา. 

๓๓. (๑๕) อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ ยั่งยืน มีสัญญา. 

๓๔. (๑๖) อัตตาที่มีทุกข์ก็มิ'ใช่ สุขก็มิ'ใช่ ยั่งยืน มีสัญญา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าทั้น มีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ด้วยเหตุ ๑๖ ประการนี้แล. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึนไปจากการตายมีสัญญา สมณพราหมณ์เหล่าบันทั้งหมด 
ย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๑๖ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้น 
แล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้ชัดยิ่งกว่านั้น 
ทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป คุณและโทษของ 
เวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริง จึงทราบ 
ความดับได้เฉพาะตน เพราะไม่ยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตท่าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 30 


อสัญญีทิฏฐิ ๘ 

[๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการ 
ตายไม่มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญา ด้วยเหตุ ๘ ประการ 
ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจาก 
การตายไม , มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญา ด้วยเหตุ ๘ ประการ? 
สมฌพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมบัญญัติว่า เบื้องหน้าแต่ตาย 
๓๕. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน ไม่มีสัญญา. 

๓๖. (๒) อัตตาที่ไม่มีรูป ยั่งยืน ไม่มีสัญญา. 

๓๗. (๓) อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไม่มีรูป ยั่งยืน ไม่มีสัญญา. 

๓๘. (๔) อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ ยั่งยืน ไม่มีสัญญา. 


๓๙. (๕) อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน ไม , มีสัญญา. 

๔๐. (๖) อัตตาที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน ไม่มีสัญญา. 

๔๑. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน ไม่มีสัญญา. 

๔๒. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ยั่งยืน ไม่มีสัญญา. 


ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่านั้น มีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
ไม , มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญาด้วยเหตุ ๘ ประการนี้แล 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
ไม , มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญา สมณพราหมณ์เหล่านั้น 
ทั้งหมดย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๘ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้น 
แล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัด ทั้งรู้ชัดยิ่ง 
กว่านั้น ทั้งไม , ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม , ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขึ้น ความดับไป คุณและ 


โทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริงจึงทราบ 
ความดับได้เฉพาะตน เพราะไม่ยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 31 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

เนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิ ๘ 

[๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจาก 
การตาย มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิ'ใช่ ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญาก็มิ 1 ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ด้วยเหตุ ๘ ประการ ก็สมณพราหมณ์เหล่านั้น อาศัยอะไร 
ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิ 1 ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 
ย่อมบัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิ 1 ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ด้วยเหตุ ๘ 
ประการ? สมฌพราหมณ์เหล่านั้น ย่อมบัญญัติว่า เบื้องหน้าแต่ตาย 

๔๓. (๑) อัตตาที่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่. 

๔๔. (๒) อัตตาที่ไม่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่. 

๔๕. (๓) อัตตาทั้งที่มีรูป ทั้งที่ไม่มีรูป ยั่งยืน มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่. 

๔๖. (๔) อัตตาทั้งที่มีรูปก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีรูปก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญาก็มิ 1 ใช่ ไม่มีสัญญา 

ก็มิ'ใช่. 

๔๗. (๕) อัตตาที่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิ'ใช่. 


๔๘. (๖) อัตตาที่ไม่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่. 

๔๙. (๗) อัตตาทั้งที่มีที่สุด ทั้งไม่มีที่สุด ยั่งยืน มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม , สัญญาก็มิ'ใช่. 
๕๐. (๘) อัตตาทั้งที่มีที่สุดก็มิใช่ ทั้งที่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ ยั่งยืน มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม , มี 


สัญญาก็มิ'ใช่. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่านั้น มีฑิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิ'ใช่ 
ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ด้วยเหตุ ๘ ประการนแล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใด 
พวกหนึ่ง มีฑิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิ'ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ย่อมบัญญัติว่า 
อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิ'ใช่ สมฌพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติด้วย 
เหตุ ๘ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม , มี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 32 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้น 
แล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัด 
ทั้งรู้ซัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม , ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม , ยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น 
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น 
ตามความเป็นจริง จึงทราบความดับได้เฉพาะตน เพราะไม่ยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

อุจเฉททิฏฐิ ๗ 

[๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่าขาดสูญ ย่อมบัญญัติความ 
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๗ ประการ ก็สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่า ขาดสูญย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความ 
พินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุ ๗ ประการ? 

๕๑. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนั้มีวาทะอย่างนี้ 
มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานี้มีรูป สำเร็จด้วยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเป็น 
แดนเกิด เพราะกายแตก ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเลิกเกิดฉะนั้น 
อัตตานั้จึงเป็นอันขาดสูญอย่างเด็ดขาด พวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความ 
เลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้. 

๕๒. (๒) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้นอย่างนั้ว่า 
ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้นข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านั้หามิได้ ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เป็นทิพย์ 
มีรูป เป็นกามาพจร บริโภคกวฬิงการาหาร ท่านยังไม , รู้ ท่านยังไม , เห็นอัตตาใดข้าพเจ้ารู้ 
ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้นท่านผู้เจริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแลย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ เบื้องหน้า 
แต่ตาย ย่อมเลิกเกิด อัตตานั้จึงเป็นอันขาดสูญอย่างเด็ดขาด พวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดสูญ 
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ อย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 33 

๕๓. (๓) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 
ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่นอีกที่เป็น 
ทิพย์ มีรูป สำเร็จด้วยใจ มีอวัยว ะใหญ่น้อยครบครัน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ท่านยังไม , รู้ 
ท่านยังไม่เห็นอัตตาใด ข้าพเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้น ท่านผู้เจริญ เพราะกายแตก อัตตานี้ 
จึงเป็นอันขาดสูญอย่างเด็ดขาด พวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด 
ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้. 

๕๔. (๔) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 
ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เข้าถึง 
ชั้นอากาสานัญจายตนะ มีอารมณ์ว่า อากาศหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา 
เพราะไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง ท่านยังไม , รู้ ท่านยังไม , เห็นอัตตาใด ข้าพเจ้ารู้ 
ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้น ท่านผู้เจริญ เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ 
เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเลิกเกิด อัตตานี้จึงเป็นอันขาดสูญอย่างเด็ดขาด พวกหนึ่งย่อมบัญญัติ 
ความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ อย่างนี้. 

๕๕. (๕) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 
ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เข้าถึงชั้น 
วิญญาณัญจายตนะ มีอารมณ์ว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะได้โดยประการ 
ทั้งปวง ท่านยังไม , รู้ ท่านยังไม , เห็นอัตตาใด ข้าพเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้น ท่านผู้เจริญ 
เพราะกายแตก อัตตานั้นแล ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเลิกเกิด 
อัตตานี้จึงเป็นอันขาดสูญอย่างเด็ดขาด พวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความ 
เลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ อย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 34 

๕๖. (๖) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 
ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เข้าถึง 
ชั้นอากิญจัญญายตนะ มีอารมณ์ ว่าไม่มีอะไร เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวง 
ท่านยังไม , รู้ ท่านยังไม , เห็นอัตตาใด ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเห็นอัตตานั้น ท่านผู้เจริญ เพราะกายแตก 
อัตตานั้นแล ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศ เบื้องหน้าแต่ตาย ย่อมเลิกเกิด อัตตานี้จึงเป็น 
อันขาดสูญอย่างเด็ดขาด พวกหนึ่ง ย่อมบัญญัติความขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด 
ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ อย่างนี้. 

๕๗. (๗) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 


ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะขาดสูญอย่างเด็ดขาด ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ ท่านผู้เจริญ ยังมีอัตตาอย่างอื่นที่เข้าถึง 
ชั้นนวสัญญานาสัญญายตนะ (มีอารมณ์ว่า นั้นละเอียด นั้นประณีต ) เพราะล่วงอากิญ 
จัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง ท่านยังไม , รู้ ท่านยังไม , เห็นอัตตาใด ข้าพเจ้ารู้ ข้าพเจ้าเห็น 
อัตตานั้นท่านผู้เจริญเพราะกายแตกอัตตานั้นแล ย่อมขาดสูญ ย่อมพินาศเบื้องหน้า 
แต่ตาย ย่อมเลิกเกิด อัตตานี้จึงเป็นอันขาดสูญอย่างเด็ดขาด พวกหนึ่งย่อมบัญญัติความขาดสูญ 
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่อย่างนี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น มีทิฏฐิว่า ขาดสูญย่อมบัญญัติความ 
ขาดสูญความพินาศความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุ๗ประการนี้แลดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิว่าขาดสูญ ย่อมบัญญัติความขาดสูญ 
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ สมฌพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติ 
ด้วยเหตุ ๗ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่างนั้น 
แล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัด 


ทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม , ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย ฌื่อไม , ยึดมั่นก็ทราบความเกิดขน ความดับไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 35 

คุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น ตามความเป็นจริง 
จึงทราบความดับได้เฉพาะตน เพราะไม่ยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านั้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม , ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิ ๕ 

[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์พวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่า นิพพานในปัจจุบัน 
ย่อมบัญญัติว่า นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๕ ประการ 
ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น อาศัยอะไร ปรารภอะไร จึงมีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันบัญญัติว่า 
นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุ ๕ ประการ? 

๕๘. (๑) ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ มีวาทะอย่างนี้ 
มีทิฏ เอ ย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานี้เอิบอิ่ม พรั่งพร้อม เพลิดเพลิน อยู่ ด้วยกามคุณห้า 
ฉะนั้น จึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง. พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า นิพพาน 
ปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏ อยู่ อย่างนี้. 

๕๙. (๒) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 
ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้. ข้อนั้นเพราะเหตุ 
อะไร เพราะเหตุว่า กามทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เพราะ 
กามทั้งหลายแปรปรวนเป็นอย่างอื่น จึงเกิดความโศก ความรํ่าไร ความทุกข์ โทมนัส และ 
ความลับใจ ท่านผู้เจริญ เพราะอัตตานี้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน 
มีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ฉะนั้น จึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบัน อันเป็น 
ธรรมอย่างยิ่ง พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ 
อย่างนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 36 

๖๐. (๓) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 


ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะเหตุว่าปฐมฌานนั้น ท่านกล่าวว่าหยาบ ด้วยยังมีวิตกและวิจารอยู่ ท่านผู้เจริญ เพราะ 
อัตตานี้บรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน มีความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตก 
วิจารสงบไป ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ ฉะนั้น จึงเป็นอันบรรลุนิพพาน 


ปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ 
ผู้ปรากฏอยู่ อย่างนี้. 

๖๑. (๔) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 


ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะเหตว่า ทติยฌานนั้น ท่านกล่าวว่าหยาบ ด้วยยังมีปีติเป็นเหตให้จิตกระเหิมอย่ เพราะ 



อัตตานี้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน 
ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติเสวยสุขอยู่ ฉะนั้น จึงเป็นอัน 


บรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า นิพพานปัจจุบัน เป็นธรรม 
อย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ อย่างนี้. 

๖๒. (๕) สมณะหรือพราหมณ์พวกอื่น กล่าวกะสมณะหรือพราหมณ์พวกนั้น อย่างนี้ว่า 


ท่านผู้เจริญ มีอยู่จริง อัตตาที่ท่านกล่าวถึงนั้น ข้าพเจ้ามิได้กล่าวว่าไม่มี ท่านผู้เจริญ แต่อัตตานี้ 
ใช่จะบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หามิได้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร 


เพราะเหตุว่า ตติยฌานนั้น ท่านกล่าวว่าหยาบ ด้วยชิตยังคำนึงถึงสุขอยู่ เพราะอัตตานี้บรรลุ 


จตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธ เพราะละสุข ละทุกข์ และ 
ดับโสมนัส โทมนัสก่อนๆ ได้ ฉะนั้น จึงเป็นอันบรรลุนิพพานปัจจุบันอันเป็นธรรมอย่างยิ่ง 
พวกหนึ่งย่อมบัญญัติว่า นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ อย่างนี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่านั้น มีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบัน ย่อมบัญญัติว่า 
นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๕ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 37 

ก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง มีทิฏฐิว่า นิพพานในปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ 
ผู้ปรากฏอยู่ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมบัญญัติด้วยเหตุ ๕ ประการนี้เท่านั้น 
หรือแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่านั้น กำหนดขันธ์ส่วนอนาคต มีความเห็นตาม 
ขันธ์ส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ ๔๔ ประการ 
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง กำหนดขันธ์ส่วนอนาคต 
มีความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด 
สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมกล่าวด้วยเหตุ ๔๔ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่อย่างใด 
อย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี ...? 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่านั้น กำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดี กำหนดขันธ์ 
ส่วนอนาคตก็ดี กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีต 
ทั้งส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ 
๖๒ ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง กำหนดขันธ์ส่วน 
อดีตก็ดี กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตก็ดี กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดี มีความเห็น 
ตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิ 
หลายชนิด สมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ย่อมกล่าวด้วยเหตุ ๖๒ ประการนี้เท่านั้น หรือแต่ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ไม่มี. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่า ฐานะที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้บุคคลถืออย่าง 
นั้นแล้ว ยึดอย่างนั้นแล้ว ย่อมมีคติอย่างนั้น มีภพเบื้องหน้าอย่างนั้น และตถาคตย่อมรู้เหตุ 
นั้นชัด ทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้น ทั้งไม , ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วย เมื่อไม , ยึดมั่น ก็ทราบความเกิดขึ้น 
ความดับไป คุณและโทษของเวทนาทั้งหลาย กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้น 
ตามความเป็นจริง จึงทราบความดับได้เฉพาะตน เพราะไม่ยึดมั่น ตถาคตจึงหลุดพ้น. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้แลที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต 
จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง 
แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ที่เป็นเหตุให้กล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบ. 

จบทิฏฐิ ๖๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 38 
ฐานะ'ของผู้'ถือทิฏฐิ 

[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใด 
มีทิฏฐิว่าเที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ ข้อนั้นเป็นความเข้าใจ 
ของสมฌพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็น เป็นความแส่หา เป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหา 
เท่านั้น. 

[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิ-ว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม , เที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ 
แม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็นเป็นความแล่หา 
เป็นความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 

[๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุด และหาที่สุดมิได้ 
ย่อมบัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุ ๔ ประการ แม้ข้อนั้นเป็นความเข้าใจของ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม่เห็น เป็นความแล่หา เป็นความดิ้นรน ของคนมี 
ตัณหาเหมือนกัน. 

[๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิดิ้นได้ไม , ตายตัว เมื่อถูกถาม 
ปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ไม , ตายตัว ด้วยเหตุ ๔ ประการ แม้ข้อนั้นก็เป็นความ 
เข้าใจของสมฌพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็น เป็นความแส่หา เป็นความดิ้นรน 
ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 

[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆ ด้วยเหตุ ๒ ประการ แม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม่เห็น เป็นความแส่หา เป็นความดิ้นรน ของคนมี 
ตัณหาเหมือนกัน. 

[๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีต มีความเห็น 
ตามขันธ์ส่วนอดีต ปรารภขันธ์ส่วนอดีต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ ๑๘ ประการ 
แม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมฌพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็น เป็นความแส่หา 
เป็นความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 39 

[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ด้วยเหตุ ๑๖ ประการ แม้ข้อนั้น 
ก็เป็นความเข้าใจของสมฌพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็น เป็นความแส่หา เป็นความ 
ดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 

[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
ไม่มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญา ด้วยเหตุ ๘ ประการ 
แม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็น เป็นความแส่หา 
เป็นความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 

[๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญาก็มิ 1 ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย มีสัญญาก็มิ 1 ใช่ 
ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ด้วยเหตุ ๘ ประการ แม้ข้อนั้น ก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
เหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม่เห็น เป็นความแล่หา เป็นความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 

[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า ขาดสูญ ย่อมบัญญัติความ 
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๗ ประการ แม้ข้อนั้น 
ก็เป็นความเข้าใจของสมฌพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็น เป็นความแล่หา เป็นความ 
ดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 

[๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีพิฏฐิว่า นิพพานในป้จจุบัน ย่อม 
บัญญัติว่า นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่ง ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๕ ประการ 
แม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็น เป็นความแล่หา 
เป็นความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 

[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอนาคต มีความเห็น 
ตามขันธ์ส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ ๔๔ ประการ 
แม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม , เห็น เป็นความแล่หา 
เป็นความดิ้นรน ของคนมีตัณหาเหมือนกัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 40 

[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดี กำหนดขันธ์ 
ส่วนอนาคตก็ดี กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีต 
ทั้งส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ 
๖๒ ประการ แม้ข้อนั้นก็เป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น ผู้ไม , รู้ไม่เห็น เป็น 
ความแล่หา เป็นความดิ้นรน ของคนมีตัณหา เหมือนกัน. 

[๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิ 
ว่าเที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ ข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม่เที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ 
แม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุด และหาที่สุดมิได้ 
มิได้ บัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุ ๔ ประการ แม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะ 
เป็นปัจจัย. 

[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิดิ้นได้ ไม่ตายตัว เมื่อถูกถามปัญหา 
ในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดิ้นได้ ไม่ตายตัวด้วยเหตุ ๕ ประการ แม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะ 
เป็นปัจจัย. 

[๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
บัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นลอยๆ ด้วยเหตุ ๒ ประการ แม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีต มีความเห็นตาม 
ขันธ์ส่วนอดีต ปรารภขันธ์ส่วนอดีต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ ๑๘ ประการ 
แม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการ 
ตายมีสัญญา บัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ด้วยเหตุ ๑๖ ประการ แม้ข้อนั้น 
ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
ไม่มีสัญญา บัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญา ด้วยเหตุ ๘ ประการ แม้ข้อนั้น 
ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 41 

[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ บัญญัติว่าอัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มี 
สัญญาก็ไม่ใช่ ด้วยเหตุ ๘ ประการ แม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า ขาดสูญ บัญญัติความขาดสูญ 
ความพินาศ ความเลิกเกิด ของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๗ ประการ แม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะ 
เป็นปัจจัย. 

[๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า นิพพานในปัจจุบัน บัญญัติว่า 
นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๕ ประการ แม้ข้อนั้นก็เพราะ 
ผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอนาคต มีความเห็น 
ตามขันธ์ส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ ๔๔ 
ประการ แม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดี กำหนดขันธ์ 
ส่วนอนาคตก็ดี กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีต 
ทั้งส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ 
๖๒ ประการ แม้ข้อนั้น ก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย. 

[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาสมฌพราหมณ์เหล่านั้น สมฌพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิ 
ว่าเที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้ว 
จะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีมิได้. 

[๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่าง 
ไม่เที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่า บางอย่างเที่ยง บางอย่างไม , เที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการ 
เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า โลกมีที่สุด และหาที่สุดมิได้ 
ย่อมบัญญัติว่า โลกมีที่สุดและหาที่สุดมิได้ ด้วยเหตุ ๔ ประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้ว 
จะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 42 

[๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิดิ้นได้ ไม่ตายตัว เมื่อถูกถาม 
ปัญหาในข้อนั้นๆ ย่อมกล่าววาจาดี้นได้ไม , ตายตัว ด้วยเหตุ ๔ ประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะ 
แล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ 
ย่อมบัญญัติว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ด้วยเหตุ ๒ ประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้ว 
จะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีตมีความเห็นตาม 
ขันธ์ส่วนอดีต ปรารภขันธ์ส่วนอดีต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ ๑๘ ประการ 
เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ด้วยเหตุ ๑๖ ประการ เขาเหล่านั้น 
เว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
ไม่มีสัญญา ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มีสัญญา ด้วยเหตุ ๘ ประการ 
เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตาย 
มีสัญญาก็มิ 1 ใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ย่อมบัญญัติว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ 
ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ด้วยเหตุ ๘ ประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะ 
ที่จะมีได้. 

[๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า ขาดสูญ ย่อมบัญญัติความ 
ขาดสูญ ความพินาศ ความเลิกเกิดของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ ด้วยเหตุ ๗ ประการ เขาเหล่านั้น 
เว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิว่า นิพพานในปัจจุบัน ย่อม 
บัญญัติว่า นิพพานปัจจุบันเป็นธรรมอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏอยู่ด้วยเหตุ ๕ ประการ เขาเหล่านั้น 
เว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 43 

[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอนาคต มีความเห็น 
ตามขันธ์ส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ ๔๔ 
ประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม่เป็นฐานที่จะมีได้. 

[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมฌพราหมณ์เหล่าใดกำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดี กำหนดขันธ์ 
ส่วนอนาคตก็ดี กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีต 
ทั้งส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด ด้วยเหตุ 

๖๒ ประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้ นั่นไม , เป็นฐานะที่จะมีได้. 

' ะ , 1 * " 

[๙๐] ดูกรภิกษุทังหลาย บรรดาสมฌพราหมณ์เหล่าทัน สมณพราหมณ์เหล่าใดมีทิฏฐิ 

ว่าเที่ยง ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยเหตุ ๔ ประการพวกที่มีทิฏฐิว่า บางอย่างเที่ยง 

บางอย่างไม่เที่ยง ...พวกที่มีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดและหาที่สุดมิ 1 ได้... พวกที่มีทิฏฐิดิ้นได้ไม่ตายตัว ... 

พวกที่มีทิฏฐิว่า อัตตาและโลกเกิดขึ้นลอยๆ ... พวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีต ... พวกที่มีทิฏฐิว่า 

อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญา ... พวกที่มีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายไม่มี 

สัญญา ... พวกที่มีทิฏฐิว่า อัตตาเหนือขึ้นไปจากการตายมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ -.. 

พวกที่มีทิฏฐิ-ว่า 1 ขาดสูญ ... พวกที่มีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบัน -.. พวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอนาคต -.. 

พวกที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดี กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตก็ดี กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วน 

อนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วน 

อนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุ ๖๒ ประการ สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวก 

ถูกต้องๆ แล้วด้วยผัสสายตนะทั้ง ๖ ย่อมเสวยเวทนา เพราะเวทนาของสมณพราหมณ์เหล่านั้น 

เป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ 

เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิด ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ 

โทมนัส อุปายาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิด ความดับ 

คุณและโทษ แห่งผัสสายตนะทั้ง ๖ กับทั้งอุบายเป็นเครื่องออกไปจากผัสสายตนะเหล่านั้น 

เมื่อนั้น ภิกษุนี้ย่อมรู้ชัดยิ่งกว่าสมณพราหมณ์เหล่านี้ทั้งหมด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ 

พราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง กำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดี กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตก็ดี กำหนดขันธ์ 

ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดี มีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ 

ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด สมฌพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 44 

ถูกทิฏฐิ ๖๒ อย่างเหล่านี้แหละเป็นดุจข่ายปกคลุมไว้ อยู่ในข่ายนี้เอง เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ 
ติดอยู่ในข่ายนี้ถูกข่ายปกคลุมไว้เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้เปรียบเหมือนชาวประมงหรือลูกมือ 
ชาวประมงผู้ฉลาด ใช้แหตาถี่ทอดลงยังหนองนี้าอันเล็ก เขาคิดอย่างนี้ว่า บรรดาสัตว์ตัวใหญ่ๆ 
ในหนองนี้ทั้งหมด ถูกแหครอบไว้ อยู่ในแห เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในแห ติดอยู่ในแห ถูกแหครอบไว้ 
เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในแห ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย. สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง ก็ฉันนั้น 
ที่กำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดี กำหนดขันธ์ส่วนอนาคตก็ดี กำหนดขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต 
ก็ดี มีความเห็นตามขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต ปรารภขันธ์ทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคต 
กล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิด สมฌพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด ถูกทิฏฐิ ๖๒ เหล่านี้แหละเป็น 
ดุจข่ายปกคลุมไว้ อยู่ในข่ายนี้เอง เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้ติดอยู่ในข่ายนี้ลูกข่ายปกคลุมไว้ 
เมื่อผุดก็ผุดอยู่ในข่ายนี้. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคต มีตัณหาอันจะนำไปสู่ภพขาดแล้วยังดำรงอยู่ เทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลายจักเห็นตถาคตชั่วเวลาที่กายของตถาคตยังดำรงอยู่ เมื่อกายแตกสิ้นชีพแล้ว 
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม , เห็นตถาคต เปรียบเหมือนพวงมะม่วง เมื่อขาดจากขั้วแล้ว 
ผลใดผลหนึ่งติดขั้วอยู่ ย่อมติดขั้วไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายของตถาคตมีตัณหาอันจะนำไปสู่ภพ 
ขาดแล้ว ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยังดำรงอยู่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักเห็นตถาคตได้ก็ชั่วเวลา 
ที่กายของตถาคตยังดำรงอยู่ เมื่อกายแตกสิ้นชีพแล้ว เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม , เห็นตถาคต. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 
นำอัศจรรย์ พระเจ้าช้า ไม , เคยมีมา พระเจ้าข้า ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร พระเจ้าช้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะฉะนั้นแหละ อานนท์ เธอจงจำธรรมบรรยายนี้ว่า อรรถชาละก็ได้ 
ว่าธรรมชาละก็ได้ ว่าพรหมชาละก็ได้ ว่าทิฏฐิชาละก็ได้ ว่าพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมก็ได้. 

ครั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสพระสูตรนี้จบแล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น มีใจชื่นชม 
เพลิดเพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาค ก็และเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ หมื่น 
โลกธาตุได้หวั่นไหวแล้วแล. 

จบพรหมชาลสูตรที่ ๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 45 

๒. สามัญญผลสูตร 


เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู 

[๙๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับ ณ สวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ใกล้ 
พระนครราชคฤห์ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๑๒๕๐ รูป วันนั้นเป็นวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า 
เป็นวันครบ ๔ เดือน ฤดูดอกโกมุทบาน ในราตรีเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง พระเจ้าแผ่นดินมคธ 
พระนามว่า อชาตศัตรูเวเทหีบุตร แวดล้อมด้วยราชอำมาตย์ประทับนึ่ง ณ พระมหาปราสาทชั้นบน. 
ขณะนั้น ท้าวเธอทรงเปล่งพระอุทานว่า ดูกรอำมาตย์ ราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่าง น่ารื่นรมย์ 
หนอ ราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่าง ช่างงามจริงหนอ ราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่าง น่าชมจริงหนอ 
ราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่าง น่าเบิกบานจริงหนอ ราตรีมีดวงเดือนแจ่มกระจ่าง เข้าลักษณะ 
จริงหนอ วันนี้เราควรจะเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดดีหนอ ซึ่งจิตของเราผู้เข้าไปหาพึง 
เลื่อมใสได้. ครั้นท้าวเธอดำรัสอย่างนี้แล้ว อำมาตย์ผู้หนึ่งจึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ท่านปูรณะ 
กัสสป ปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ 
ชนส่วนมากยกย่องว่าดี เป็นคนเก่าแก่ บวชมานาน มีอายุล่วงกาล ผ่านวัยมาโดย ลำดับ 
เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านปูรณะ กัสสปนั้นเถิด เห็นด้วยเกล้า ฯ ว่า เมื่อพระองค์เสด็จ 
เข้าไปหาท่านปูรณะ กัสสป พระหฤทัยพึงเลื่อมใส. เมื่ออำมาตย์ผู้นั้น กราบทูลอย่างนี้แล้ว 
ท้าวเธอก็ทรงนึ่งอยู่. 

อำมาตย์อีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ท่านมักขลิ โคศาล ปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู่ 
เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ ชนส่วนมากยกย่องว่าดี เป็นคน 
เก่าแก่ บวชมานาน มีอายุล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่าน 
มักขลิ โคศาลนั้นเถิด เห็นด้วยเกล้า ฯ ว่า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านมักขลิ โคศาล 
พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอก็ทรงนึ่งอยู่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 46 

อำมาตย์อีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ท่านอชิต เกสกัมพล ปรากฏว่าเป็น 
เจ้าหมู , เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ ชนส่วนมากยกย่องว่าดี 
เป็นคนเก่าแก่ บวชมานาน มีอายุล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหา 
ท่านอชิต เกสกัมพล นั้นเถิด เห็นด้วยเกล้า ฯ ว่า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านอชิต เกสกัมพล 
พระหฤทัยพึงเลื่อมใส เมื่ออำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอก็ทรงนึ่งอยู่. 

อำมาตย์อีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ท่านปกุธะ กัจจายนะ ปรากฏว่าเป็นเจ้าหมู , 

เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ ชนส่วนมากยกย่องว่าดี เป็นคน 
เก่าแก่ บวชมานาน มีอายุล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านปกุธะ 
กัจจายนะนั้นเถิด เห็นด้วยเกล้า ฯ ว่า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านปกุธะ กัจจายนะ พระหฤทัย 
พึงเลื่อมใส. เมื่ออำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอก็ทรงนึ่งอยู่. 

อำมาตย์อีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ท่านสญชัย เวลัฏฐบุตร ปรากฏว่าเป็น 
เจ้าหมู , เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ ชนส่วนมากยกย่องว่าดี 
เป็นคนเก่าแก่ บวชมานาน มีอายุล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหา 
ท่านสญชัย เวลัฏฐบุตร นั้นเถิด เห็นด้วยเกล้า ฯ ว่า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านสญชัย 
เวลัฏฐบุตร พระหฤทัยพึงเลื่อมใส. เมื่ออำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอก็ทรงนึ่งอยู่. 

อำมาตย์อีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ท่านนิครนถ์ นาฏบุตร ปรากฏว่าเป็น 
เจ้าหมู , เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ ชนส่วนมากยกย่องว่าดี 
เป็นคนเก่าแก่ บวชมานาน มีอายุล่วงกาล ผ่านวัยมาโดยลำดับ เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหา 
ท่านนิครนถ์ นาฏบุตร นั้นเถิด เห็นด้วยเกล้า ฯ ว่า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปหาท่านนิครนถ์ 
นาฏบุตร พระหฤทัยพึงเลื่อมใส. เมื่ออำมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอก็ทรงนึ่งอยู่. 

กถาปรารภพระพุทธคุณ 

[๙๒] สมัยนั้น หมอชีวก โกมารภัจจ์ นึ่งนึ่งอยู่ในที่ไม , ไกลพระเจ้าแผ่นสินมคธ 
พระนามว่า อชาตศัตรู เวเทหีบุตร. ท้าวเธอจึงมีพระราชดำรัสกะหมอชีวก โกมารภัจจ์ว่า 
ชีวกผู้สหาย เธอทำไมจึงนึ่งเสียเล่า, หมอชีวก โกมารภัจจ์ กราบทูลว่า ขอเดชะ พระผู้มีพระภาค 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 47 

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ สวนอัมพวันของข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
หมู , ใหญ่ประมาณ ๑๒๕๐ รูป พระเกียรติศัพท์อันงามของพระองค์ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้เพราะ 
เหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์'นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชา 
และจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี'ฟิกบุรุษที่ควรแกไม , มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดา 
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรมดังนี้เชิญพระองค์ 
เสด็จเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิด เห็นด้วยเกล้า ฯ ว่า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ็า 
พระผู้มีพระภาค พระฤทัยพึงเลื่อมใส ท้าวเธอจึงมีพระราชดำรัสว่า ชีวกผู้สหาย ถ้าอย่างนั้น 
ท่านจงสั่งให้เตรียมหัตถียานไว้. หมอชีวก โกมารภัจจ์ รับสนองพระราชโองการแล้ว สั่งให้ 
เตรียมช้างพังประมาณ ๕๐๐ เชือก และช้างพระที่นั่งเสร็จแล้วจึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ข้า 
พระพุทธเจ้าสั่งให้เตรียมหัตถียานพร้อมแล้ว เชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จได้พระเจ้าข้า. 
ลำดับนั้น ห้าวเธอโปรดให้พวกสตรีขึ้นช้างพัง ๕๐๐ เชือกๆ ละนาง แล้วจึงทรงช้างพระที่นั่ง 
มีผู้ถึอคบเพลิง เสด็จออกจากพระนครราชคฤห์ ด้วยพระราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่ เสด็จไปสวน 
อัมพวันของหมอชีวก โกมารภัจจ์. พอใกล้จะถึง ท้าวเธอเกิดทรงหวาดหวั่นครั่นคร้าม และ 
ทรงมีความสยดสยองขึ้น ครั้นท้าวเธอทรงกลัว ทรงหวาดหวั่น มีพระโลมชาตชูชันแล้ว จึงตรัส 
กับหมอชีวก โกมารภัจจ์'ว่า ชีวกผู้สหาย ท่านไม , ได้ลวงเราหรือ ชีวกผู้สหาย ท่านไม , ได้ 
หลอกเราหรือ ชีวกผู้สหาย ท่านไม , ได้ส่อเรามาให้ศัตรูหรือ เหตุไฉนเล่า ภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ 
ตั้ง ๑๒๕๐ รูป จึงไม่มีเสียงจาษ เสียงกระแอม เสียงพึมพำเลย หมอชีวก โกมารภัจจ์กราบทูล 
ว่า ขอพระองค์อย่าได้ทรงหวาดหวั่นเกรงกลัวเลยพระเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าไม , ได้ลวงพระองค์ 
ไม , ได้หลอกพระองค์ ไม , ได้ล่อพระองค์มาให้ศัตรูเลยพระเจ้าข้าขอเดชะ เชิญพระองค์เสด็จ 
เข้าไปเถิดๆ นั่นประทีปที่โรงกลมยังตามอยู่. ลำดับนั้น ท้าวเธอเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวน 
ช้างพระที่นั่งไปจนสุดทาง เสด็จลงทรงพระดำเนินเข้าประตูโรงกลม แล้วจึงรับสั่งกะหมอชีวก 
โกมารภัจจ์'ว่า ชีวกผู้สหาย ไหนพระผู้มีพระภาค. หมอชีวก โกมารภัจจ์ กราบทูลว่า ขอเดชะ 
นั่นพระผมพระภาค ประทับนั่งพิงเสากลาง ผินพระพักตร์ไปทางทิศบรพา ภิกษสงฆ์แวดล้อมอย่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 48 

ลำดับนั้น ท้าวเธอเสด็จเข้าไปเฝ็า. พระผู้มีพระภาค ประทับยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว 
ทรงชำเลืองเห็นภิกษุสงฆ์นึ่งสงบเหมือนห้วงนั้าใส ทรงเปล่งพระอุทานว่า ขอให้อุทยภัทท์กุมาร 
ของเราจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์เดี๋ยวนี้. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตร พระองค์ 
เสด็จมาทั้งความรัก. แล้วท้าวเธอทูลรับว่า พระเจ้าข้า อุทยภัทท์กุมารเป็นที่รักของหม่อมฉัน 
ขอให้อุทยภัทท์กุมารของหม่อมฉันจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์เดี๋ยวนี้เถิด. 

[๙๓] ลำดับนั้น ท้าวเธอทรงอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วทรงประนมอัญชลีแก่ภิกษุสงฆ์ 
ประทับนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว ได้ตรัสพระดำรัสนี้กะพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันจะขอทูลถามปัญหาบางเรื่องสักเล็กน้อย ถ้าพระองค์จะประทาน 
พระวโรกาสพยากรณ์ปัญหาแก , หม่อมฉัน. 

พ. เชิญถามเถิด มหาบพิตร ถ้าทรงพระประสงค์. 

อ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือ พลช้าง พลท้า พลรถ 
พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานจัดกระบวนทัพ พนักงานจัดล่งเสบียง พวกอุคคราชบุตร 
พลอาสา ขุนพล พลกล้า พลสวมเกราะหนัง พวกบุตรทาส ช่างทำขนม ช่างกัลบก พนักงาน 
เครื่องสรง พวกพ่อครัว ช่างดอกไท้ ช่างย้อม ช่างหูก ช่างจักสาน ช่างหม้อ นักคำนวณ 
พวกนับคะแนน (นักการบัญชี) หรือศิลปศาสตร์เป็นอันมาก แท้อย่างอื่นใดที่มีคติเหมือนอย่างนี้ 
คนเหล่านั้นย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบัน ด้วยผลแห่งศิลป 
ศาสตร์นั้น เขาย่อมบำรุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตรอำมาตย์ให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญ 
บำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูง เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ 
ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์อาจบัญญัติสามัญผลที่เห็น 
ประจักษ์ในปัจจุบัน เหมือนอย่างนั้นได้บ้างหรือไม่? 

พ. มหาบพิตร ทรงจำได้หรือไม , ว่า ปัญหาซ้อนี้มหาบพิตรได้ตรัสถามสมณพราหมณ์ 
พวกอื่นแล้ว. 

อ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ จำได้อยู่ ปัญหาข้อนี้หม่อมฉันได้ถามสมณพราหมณ์พวก 
อื่นแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 49 

พ. ดูกรมหาบพิตร สมณพราหมณ์เหล่านั้นพยากรณ์อย่างไร ถ้ามหาบพิตรไม่หนัก 
พระนัย ก็ตรัสเถิด. 

อ. ณ ที่ที่พระผู้มีพระภาคหรือท่านผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งอยู่ หม่อมฉัน 
ไม , หนักใจ พระเจ้าข้า. 

พ. ถ้าอย่างนั้น มหาบพิตรตรัสเถิด. 

วาทะของศาสดาปูรณะ กัสสป 

[๙๔] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูปูรณะ 
กัสสป ถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับปูรณะ กัสสป ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว 
จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วหม่อมฉันได้กล่าวคำนี้กะปูรณะ กัสสปว่า ท่านกัสสป 
ศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้าง พลม้า พลรบ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงาน 
จัดกระบวนทัพ พนักงานจัดส่งเสบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกล้า พลสวม 
เกราะหนัง พวกบุตรทาส ช่างท่าขนม ช่างกัลบก พนักงานเครื่องสรง พวกพ่อครัว ช่าง 
ดอกไม้ ช่างย้อม ช่างหูก ช่างจักสาน ช่างหม้อ นักคำนวณ พวกนับคะแนน (นักการบัญชี) 

หรือศิลปศาสตร์เป็นอันมาก แม้อย่างอื่นใดที่มีคติเหมือนอย่างนี้คนเหล่านั้น ย่อมอาศัยผลแห่ง 
ศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบัน ด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้น เขาย่อมบำรุงตน 
มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อำมาตย์ ให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญ บำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผล 
อย่างสูง เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย 
ฉันใด ท่านอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน เหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่ เมื่อหม่อมฉัน 
กล่าวอย่างนี้ครูปูรณะ กัสสป ได้กล่าวคำนี้กะหม่อมฉันว่า ดูกรมหาบพิตร เมื่อบุคคลท่าเอง 
ใช้ให้ผู้อื่นท่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียน ท่าเขาให้เศร้าโศกเอง 
ใช้ผู้อื่นท่าเขาให้เศร้าโศก ท่าเขาให้ลำบากเอง ใช้ผู้อื่นท่าเขาให้ลำบาก ดิ้นรนเอง ท่าเขาให้ 
ดิ้นรน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ตัดที่ต่อ ปล้นไม่ให้เหลือ ท่าโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ชุ่มอยู่ที่ 
ทางเปลี่ยว ท่าชู้ภริยาเขา พูดเท็จ ผู้ท่าไม่ชื่อว่าท่าบาป แม้หาผู้ใดจะใช้จักรซึ่งมีคมโดยรอบ 
เหมือนมีดโกน สังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นลาน เป็นกองมังสะอันเดียวกัน บาปที่มี 
การท่าเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม , มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังป่งขวาแห่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 50 

แม่นาคงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียน 
บาปที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขา ไม , มีบาปมาถึงเขา แม้หากบุคคลจะไปยังส่งซ้าย 
แห่งแมนาคงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่นให้ บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่นบูชา บุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุ 
ย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถึงเขา ด้วยการให้ทาน การทรมาน อินทรีย์ การสำรวมศีล 
การกล่าวคำสัตย์ บุญที่มีการทำเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขา ไม , มีบุญมาถึงเขา ดังนี้ช้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึง 
การที่ทำแล้วไม่เป็นอันทำ ฉะนี้(ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็น 
ประจักษ์ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึงการที่ทำแล้วไม่เป็นอันทำ ฉะนี้) ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
หม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูปูรณะ กัสสป กลับตอบถึงการที่ทำแล้วไม่เป็นอันทำ 
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วง ตอบขนุนสำมะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสำมะลอ ตอบมะม่วง 
ฉะนั้น หม่อมฉันมีความดำริว่า ไฉน คนอย่างเรา จะพึงบุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ใน 
ราชอาณาเขต ดังนี้แล้วไม่ยินดี ไม , ลัดล้านภาษิตของครูปูรณะ กัสสป ไม่พอใจ แต่ก็มิได้ 
เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจ ไม่เชื่อถือ ไม , ใส่ใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นั้งหลีกไป. 

วาทะของศาสดามักขลิ โคศาล 

[๙๕] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูมักขลิ 
โคศาลถึงที่อยู่ -.. ได้กล่าวว่า ท่านโคศาล ศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือ พลช้าง ... คนเหล่านั้น 
ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์ เลี้ยงชีพในปัจจุบัน ด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้น 
เขาย่อมบำรุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อำมาตย์ ให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญ บำเพ็ญ 
ทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูง เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ ใน 
สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ฉันใด ท่านอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน เหมือนอย่าง 
นั้นได้หรือไม่ เมื่อหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ครูมักขลิ โคศาล ได้กล่าวดำนี้กะหม่อมฉันว่า 
ดูกรมหาบพิตร ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย 
หาสาเหตุมิได้ หาปัจจัยมิได้ ย่อมเศร้าหมอง ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เพื่อความบริสุทธิแห่งสัตว์ 
ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายหาสาเหตุมิได้ หาปัจจัยมิได้ ย่อมบริสุทธ ไม่มีการกระทำของตนเอง 
ไม่มีการกระทำของผู้อื่น ไม่มีการกระทำของบุรุษ ไม , มีกำลัง ไม่มีความเพียร ไม่มีเรี่ยวแรงของ 
บรษ ไม่มีความบากบั่นของบรษ สัตว์ทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภตะทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ล้วน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 51 

ไม่มีอำนาจ ไม่มีกำลัง ไม , มีความเพียร แปรไปตามเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย ตามความประจวบ 
ตามความเป็นเอง ย่อมเสวยสุขเสวยทุกข์ในอภิชาติทั้งหก เท่านั้น หนึ่ง กำเนิดที่เป็นประธาน 
๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๑๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ 
อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย์ ๒,๐๐๐ 
นรก ๓, ๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ์ ๗ อสัญญีครรภ์ ๗ นิคัณIครรภ์ ๗ เทวดา ๗ มนุษย์ ๗ 
ปีศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏะ ๗ ปวุฏะ ๗๐๐ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ 
จุลมหากัป ๘,๐๐๐,00๐ เหล่านี้ที่พาลและบัณฑิตเร่ร่อน ท่องเที่ยวไป แล้วจักท่าที่สุดทุกข์ได้ 
ความสมหวังว่าเราจักอบรมกรรมที่ยังไม , อำนวยผล ให้อำนวยผล หรือเราสัมผัสถูกต้องกรรมที่ 
อำนวยผลแล้ว ชักท่าให้สุดสิ้นด้วยศีล ด้วยพรต ด้วยตบะ หรือด้วยพรหมจรรย์นี้ไม่มีใน 
ที่นั้น สุขทุกข์ที่ท่าให้มีที่สิ้นสุดได้ เหมือนตวงของให้หมดด้วยทะนาน ย่อมไม่มีในสงสาร 
ด้วยอาการอย่างนี้เลย ไม่มีความเสื่อมความเจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง พาลและบัณฑิต 
เร่ร่อน ท่องเที่ยวไป จักท่าที่สุดทุกข์ได้เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่บุคคลขว้างไป ย่อมคลี่หมดไปเอง 
ฉะนั้น ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูมักขลิ โคศาล 
กลับพยากรณ์ถึงความบริสุทธด้วยการเวียนว่าย ฉะนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึง 
สามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูมักขลิ โคศาล กลับพยากรณ์ ถึงความบริสุทธิ” , ด้วยการเวียนว่าย 
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วง ตอบขนุนสำมะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสำมะลอ ตอบมะม่วง 
ฉะนั้น หม่อมฉันมีความดำริว่า ไฉน คนอย่างเรา จะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ใน 
ราชอาณาเขต ดังนี้แล้วไม่ยินดี ไม , ลัดค้านภาษิตของครู มักขลิ โคศาล ไม , พอใจ แตกมิได้ 
เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจ ไม่เชื่อถือ ไม่ใส่ใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นึ่งหลีกไป. 

วาทะของศาสดาอชิตะ เกสกัมพล 

[๙๖] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูอชิตะ 
เกสกัมพล ถึงที่อยู่ -.. ได้กล่าวว่า ท่านอชิต ศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้าง... 

คนเหล่านั้น ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์ เลี้ยงชีพในปัจจุบันด้วยผลแห่งศิลป 
ศาสตร์นั้น เขาย่อมปารงตน มารดาบิดา บตรภริยา มิตร อำมาตย์ ให้เป็นสขอิ่มหนำสำราฌ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 52 

บำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูง เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ 
ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ฉันใด ท่านอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในป้จจุบัน เหมือนอย่าง 
นั้นได้หรือไม่ เมื่อหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ครูอชิตะ เกสกัมพล ได้กล่าวคำนี้กะหม่อมฉันว่า 
ดูกรมหาบพิตร ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดี 
ทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม , มี โลกหน้าไม่มี มารดาบิดาไม่มี สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นไม , มี สมณพราหมณ์ 
ผู้ดำเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งกระทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วสอนผู้อื่น 
ให้รู้แจ้ง ไม่มีในโลก คนเรานี้เป็นแต่ประชุมมหาภูตทั้งสี่ เมื่อทำกาลกิริยา ธาตุดินไปตามธาตุดิน 
ธาตุนั้าไปตามธาตุนั้า ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อมเลื่อนลอย 
ไปในอากาศ คนทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ ๕ จะหามเขาไป ร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่าช้า กลายเป็น 
กระลูกมีศีดุจศีนกพิลาบ การเซ่นสรวงมีเล้าเป็นที่สุด ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว้ คำของคนบางพวก 
พูดว่า มีผลๆ ล้วนเป็นคำเปล่า คำเท็จ คำเพ้อ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตย่อมขาดสูญ 
พินาศสิ้น เบื้องหน้าแต่ตายย่อมไม่เกิด ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญผล 
ที่เห็นประจักษ์ ครูอชิตะ เกสกัมพล กลับตอบถึงความขาดสูญ ฉะนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
หม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูอชิตะ เกสกัมพล กลับตอบถึงความขาดสูญ เปรียบ 
เหมือนเขาถามถึงมะม่วง ตอบขนุนสำมะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสำมะลอ ตอบมะม่วง ฉะนั้น 
หม่อมฉันมีความดำริว่า ไฉน คนอย่างเรา จะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขต 
ดังนี้แล้วไม่ยินดี ไม่ลัดค้านภาษิตของครูอชิตะ เกสกัมพล ไม่พอใจ แต่ก็มัได้เปล่งวาจาแสดง 
ความไม่พอใจ ไม่เชื่อถือ ไม่ใส่ใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นั่งหลีกไป. 

วาทะของศาสดาปกุธะ กัจจายนะ 

[๙๗] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูปกุธะ 
กัจจายนะ ถึงที่อยู่ -.. ได้กล่าวว่า ท่านกัจจานะ ศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านั้น คือพลช้าง -.. คนเหล่า 
นั้น ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบัน ด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้น 
เขาย่อมบำรุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อำมาตย์ ให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญ บำเพ็ญทักษิณาทาน 
อันมีผลอย่างสูง เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ ในสมฌพราหมณ์ 
ทั้งหลาย ฉันใด ท่านอาจบัฌฌัติสามัฌผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจบัน เหมือนอย่างนั้นได้หรือไม่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 53 

เมื่อหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ครูปกุธะ กัจจายนะ ได้กล่าวคำนี้กะหม่อมฉันว่า ดูกรมหาบพิตร 
สภาวะ ๗ กองเหล่านี้ไม่มีใครทำ ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ ไม่มีใครนิรมิต ไม่มีใครให้นิรมิต 
เป็นสภาพยั่งยืน ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหล่านี้น 
ไม , หวั่นไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม , อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์ หรือทั้งสุข 
และทุกข์แก , กันและกัน สภาวะ ๗ กอง เป็นไฉน คือกองดิน กองนี้า กองไฟ กองลม 
สุข ทุกข์ ชีวะเป็นที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ไม่มีใครทำ ไม่มีแบบอย่างอันใครทำ ไม่มีใครนิรมิต 
ไม่มีใครให้นิรมิต เป็นสภาพยั่งยืน ตั้งอยู่มั่นดุจยอดภูเขา ตั้งอยู่มั่นดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง 
เหล่านั้น ไม , หวั่นไหว ไม่แปรปรวน ไม่เบียดเบียนกัน ไม , อาจให้เกิดสุขหรือทุกข์ หรือทั้งสุข 
ทั้งทุกข์ แก , กันและกัน ผู้ฆ่าเองก็ดี ผู้ใช้ให้ฆ , าก็ดี ผู้ได้ยินก็ดี ผู้กล่าวให้ได้ขินก็ดี ผู้เข้าใจความ 
ก็ดี ผู้ทำให้เข้าใจความก็ดี ไม่มีในสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะว่าบุคคลจะเอาศาสตราอย่างคมตัด 
ศีรษะกัน ไม , ชื่อว่าใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เป็นแต่ศาสตราสอดไปตามช่องแห่งสภาวะ ๗ กอง 
เท่านั้น ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูปกุธะ 
กัจจายนะ กลับเอาเรื่องอื่นมาพยากรณ์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็น 
ประจักษ์ ครูปกุธะ กัจจายนะ กลับเอาเรื่องอื่นมาพยากรณ์ เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วง 
ตอบขนุนสำมะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสำมะลอ ตอบมะม่วง ฉะนั้น หม่อมฉันมีความดำริว่า 
ไฉน คนอย่างเรา จะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขต ดังนี้แล้วไม่ยินดี 
ไม่ลัดค้านภาษิตของครูปกุธะ กัจจายนะ ไม่พอใจ แตกมิได้เปล่งวาจา แสดงความไม่พอใจ 
ไม่เชื่อถือ ไม่ใส่ใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นั่งหลีกไป. 

วาทะของศาสดานิครนถ์ นาฏบุตร 

[๙๘] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูนิครนถ์ 
นาฏบุตร ถึงที่อยู่ -.. ได้กล่าวว่า ท่านอัคคิเวสนะ ศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้าง... 

คนเหล่านั้น ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบัน ด้วยผลแห่งศิลป 
ศาสตร์นั้น เขาย่อมบำรุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อำมาตย์ ให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญ 
บำเพ็ฌทักษิณาทานอันมีผลอย่างสง เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 54 

ในสมณพราหมณ์ทั้งหลาย ฉันใด ท่านอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน เหมือน 
อย่างนั้นได้หรือไม่ เมื่อหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ครูนิครนถ์ นาฏบุตร ได้กล่าวคำนี้กะหม่อมฉันว่า 
ดูกรมหาบพิตร นิครนถ์ในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวร ๔ ประการ นิครนถ์เป็นผู้สังวรแล้ว 
ด้วยสังวร ๔ ประการ เป็นไฉน? ดูกรมหาบพิตร นิครนถ์ในโลกนี้เป็นผู้ห้ามนี้าทั้งปวง ๑ เป็น 
ผู้'ประกอบด้วยนี้าทั้งปวง ๑ เป็นผู้กำจัดด้วยนี้าทั้งปวง ๑ เป็นผู้ประพรมด้วยนั้าทั้งปวง ๑ 
นิครนถ์เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวร ๔ ประการ อย่างนี้แล มหาบพิตร เพราะเหตุที่นิครนถ์เป็นผู้ 
สังวรแล้วด้วยสังวร ๔ ประการอย่างนี้บัณฑิตจึงเรียกว่า เป็นผู้มีตนถึงที่สุดแล้ว มีตนสำรวมแล้ว 
มีตนตั้งมั่นแล้ว ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉัน ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ 
ครูนิครนถ์ นาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ ฉะนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉัน 
ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูนิครนถ์ นาฏบุตร กลับตอบถึงสังวร ๔ ประการ เปรียบเหมือน 
เขาถามถึงมะม่วง ตอบขนุนสำมะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสำมะลอ ตอบมะม่วง ฉะนั้น 
หม่อมฉันมีความดำริว่า ไฉน คนอย่างเรา จะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขต 
ดังนี้แล้วไม่ยินดี ไม่คัดค้านภาษิตของครูนิครนถ์นาฏบุตร ไม่พอใจ แตกมิได้เปล่งวาจา 
แสดงความไม , พอใจ ไม , เชื่อถือ ไม่ใส่ใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่นั้งหลีกไป. 

วาทะของศาสดาสญชัย เวลัฏฐบุตร 

[๙๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยหนึ่ง ณ กรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูสญชัย 
เวลัฏฐบุตร ถึงที่อยู่ -.. ได้กล่าวว่า ท่านสญชัย ศิลปศาสตร์เป็นอันมากเหล่านี้คือ พลช้าง ... 

คนเหล่านั้น ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์เลี้ยงชีพในปัจจุบัน ด้วยผลแห่งศิลป 
ศาสตร์นั้น เขาย่อมบำรุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร อำมาตย์ ให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญ 
บำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูง เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ 
ในสมฌพราหมณ์ทั้งหลาย ฉันใด ท่านอาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเหมือน 
อย่างนั้นได้หรือไม่ เมื่อหม่อมฉันกล่าวอย่างนี้ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร ได้กล่าวคำนี้กะหม่อมฉัน 
ว่า ล้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพว่า โลกหน้ามีอยู่หรือ ล้าอาตมภาพมีความเห็นว่ามี ก็จะพึง 
ทูลตอบว่ามี ความเห็นอาตมภาพว่าอย่างนี้ก็มิใช่ อย่างนั้นก็มิใช่ อย่างอื่นก็มิใช่ ไม่ใช่ก็มิใช่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 55 

มิใช่ไม , ใช่ก็มิใช่ ถ้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมภาพว่า โลกหน้าไม่มีหรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็น 
ว่าไม , มี ก็จะพึงทูลตอบว่าไม่มี -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า โลกหน้ามีด้วยไม่มีด้วยหรือ ถ้า 
อาตมภาพมีความเห็นว่า มีด้วยไม่มีด้วย ก็จะพึงทูลตอบว่ามีด้วยไม่มีด้วย -.. ถ้ามหาบพิตรตรัส 
ถามว่า โลกหน้ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่หรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ ก็จะพึง 
ทูลตอบว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีหรือ ถ้าอาตมภาพ 
มีความเห็นว่ามี ก็จะพึงทูลตอบว่ามี -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่าสัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นไม่มีหรือ 
ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่าไม่มี ก็จะพึงทูลตอบว่าไม่มี -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า สัตว์ผู้เกิด 
ผุดขึ้นมีด้วยไม่มีด้วยหรือ ... ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่ามีด้วยไม , มีด้วย ก็จะพึงทูลตอบว่า 
มีด้วยไม่มีด้วย -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า สัตว์ผู้เกิดผุดขึ้นมีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่หรือ ถ้าอาตมภาพ 
มีความเห็นว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ ก็จะพึงทูลตอบว่ามีก็มิใช่ไม , มีก็มิใช่ -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า 
ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่หรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่ามี ก็จะพึงทูลตอบว่ามี... 

ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีหรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่าไม , มี 
ก็จะพึงทูลตอบว่าไม่มี -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีด้วยไม , มีด้วย 
หรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่ามีด้วยไม่มีด้วย ก็จะพึงทูลตอบว่ามีด้วยไม , มีด้วย -.. ถ้ามหาบพิตร 
ตรัสถามว่า ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็มิใช่ไม , มีก็มิใช่หรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่ามี 
ก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ ก็จะพึงทูลตอบว่ามีก็มิใช่ไม่มีก็มิใช่ -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า สัตว์เบื้องหน้า 
แต่ตายเกิดอีกหรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่าเกิดอีก ก็จะพึงทูลตอบว่าเกิดอีก ... ถ้ามหาบพิตร 
ตรัสถามว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไม่เกิดหรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่าไม่เกิด ก็จะพึงทูลตอบว่า 
ไม่เกิด -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถามว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายเกิดด้วยไม่เกิดด้วยหรือ ถ้าอาตมภาพ 
มีความเห็นว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วย ก็จะพึงทูลตอบว่าเกิดด้วยไม่เกิดด้วย -.. ถ้ามหาบพิตรตรัสถาม 
ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายเกิดก็มิใช่ไม่เกิดก็มิใช่หรือ ถ้าอาตมภาพมีความเห็นว่าเกิดก็มิใช่ไม่เกิด 
ก็มิ 1 ใช่ ก็จะพึงทูลตอบว่าเกิดก็มิใช่ไม , เกิดก็มิใช่ -.. อาตมภาพมีความเห็นว่า อย่างนี้ก็มัใช่ อย่างนั้น 
ก็มิ'ใช่ อย่างอื่นก็มิใช่ ไม่ใช่ก็มิใช่ มิ'ใช่ 1 ไม"ใช่ก็มิ'ใช่ ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อหม่อมฉัน 
ถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบส่ายไป ฉะนี้ข้าแต่พระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 56 

ผู้เจริญ หม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร กลับตอบส่ายไป 
เปรียบเหมือนเขาถามถึงมะม่วง ตอบขนุนสำมะลอ หรือเขาถามถึงขนุนสำมะลอ ตอบมะม่วง 
ฉะนั้น หม่อมฉันมีความดำริว่า บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านี้ครูสญชัย เวลัฏฐบุตร นี้โง่กว่า 
เขาทั้งหมด งมงายกว่าเขาทั้งหมด เพราะเมื่อหม่อมฉันถามถึงสามัญผลที่เห็นประจักษ์ อย่างไร 
จึงกลับตอบส่ายไป หม่อมฉันมีความดำริว่า ไฉน คนอย่างเรา จะพึงมุ่งรุกรานสมณะหรือพราหมณ์ 
ผู้อยู่ในราชอาณาเขต ดังนี้แล้วไม่ยินดี ไม , ลัดค้านภาษิตของครูสญชัย เวลัฏฐบุตร ไม , พอใจ 
แตกมิได้เปล่งวาจา แสดงความไม่พอใจ ไม่เชื่อถือ ไม่ใส่ใจถึงวาจานั้น ลุกจากที่ทั้งหลีกไป. 

สันทิฏฐิกสามัญญผลปุจฉา 

[๑๐๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันขอทูลถามพระผู้มีพระภาคบ้างว่า ศิลปศาสตร์ 
เป็นอันมากเหล่านี้คือพลช้าง พลบ้า พลรถ พลธนู พนักงานเชิญธง พนักงานชัดขบวนทัพ 
พนักงานจัดส่งเสบียง พวกอุคคราชบุตร พลอาสา ขุนพล พลกล้า พลสวมเกราะหนัง 
พวกบุตรทาส ช่างทำขนม ช่างกัลบก พนักงานเครื่องสรง พวกพ่อครัว ช่างดอกไม้ ช่างย้อม 
ช่างหูก ช่างชักสาน ช่างหม้อ นักคำนวณ นักนับคะแนน หรือศิลปศาสตร์เป็นอันมาก 
แม้อย่างอื่นใดที่มีคติเหมือนอย่างนี้คนเหล่านั้น ย่อมอาศัยผลแห่งศิลปศาสตร์ที่เห็นประจักษ์ 
เลี้ยงชีพในปัจจุบัน ด้วยผลแห่งศิลปศาสตร์นั้น เขาย่อมบำรุงตน มารดาบิดา บุตรภริยา มิตร 
อำมาตย์ ให้เป็นสุขอิ่มหนำสำราญ บำเพ็ญทักษิณาทานอันมีผลอย่างสูง เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดี 
มีสุขเป็นผล ให้เกิดในสวรรค์ ในสมฌพราหมณ์ทั้งหลาย ฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ 
อาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน เหมือนอย่างนั้นได้หรือไม , พระเจ้าข้า. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อาจอยู่ มหาบพิตร แต่ในข้อนี้อาตมภาพจะขอย้อนถาม 
มหาบพิตรก่อน โปรดตรัสตอบตามที่พอพระท้ย มหาบพิตรจะทรงเข้าพระท้ยความข้อนั้นเป็นไฉน 
สมมติว่า มหาบพิตรพึงมีบุรุษผู้เป็นทาสกรรมกรมีปกติตื่นก่อน นอนทีหลังคอยพิงพระบัญชาว่า 
จะโปรดให้ทำอะไร ประพฤติถูกพระทัย กราบทูลไพเราะ คอยเผ่าสังเกตพระพักตร์ เขาจะมี 
ความคิดเห็นอย่างนี้ว่า คติของบุญ วิบากของบุญ น่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมา ความจริง 
พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตร เวเทหีบตรพระองค์นี้เป็นมนษย์ แม้เราก็เป็นมนษย์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 57 

แต่พระองค์ท่านทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยเบญจกามคุณดุจเทพเจ้า ส่วนเราสิเป็นทาส 
รับใช้ของพระองค์ท่าน ต้องตื่นก่อนนอนทีหลัง ต้องคอยพึงพระบัญชาว่าโปรดให้ท่าอะไร 
ต้องประพฤติให้ถูกพระทัย ต้องกราบทูลไพเราะ ต้องคอยเผ้าสังเกตพระพักตร์ เราพึงท่าบุญ 
จะไต้เป็นเหมือนพระองค์ท่าน ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวช 
เป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต 
เมื่อบวชแล้ว เป็นผู้สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจอยู่ สันโดษด้วยความมีเพียงอาหารและ 
ผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด ล้าพวกราชบุรุษพึงกราบทูลถึงพฤติการณ์ของเขา 
อย่างนี้ว่า ขอเดชะ ขอพระองค์พึงทรงทราบเถิด บุรุษผู้เป็นทาสกรรมของพระองค์ผู้ตื่นก่อน 
นอนทีหลัง คอยพึงพระบัญชาว่าจะโปรดให้ท่าอะไร ประพฤติถูกพระทัย กราบทูลไพเราะ 
คอยเผ้าสังเกตพระพักตร์อยู่นั้น เขาปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต 
เมื่อบวชแล้ว เป็นผู้สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจอยู่ สันโดษด้วยความมีเพียงอาหาร 
และผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด มหาบพิตรจะพึงตรัสอย่างนี้เทียวหรือว่า เฮ้ย 
คนนั้น จงมาสำหรับข้า จงมาเป็นทาสและกรรมกรของข้า จงตื่นก่อนนอนทีหลัง จงคอยพึงบัญชา 
ว่าจะให้ท่าอะไร ประพฤติให้ถูกใจ พูดไพเราะ คอยเผ้าสังเกตดูหน้าอีกตามเติม. 

พระเจ้าอชาตศัตรูทูลว่า จะเป็นเช่นนั้นไม , ได้เลย พระเจ้าข้า อันที่จริงหม่อมฉันเสียอีก 
ควรจะไหว้เขา ควรจะลุกรับเขา ควรจะเชื้อเชิญเขาให้นั่ง ควรจะบำรุงเขาด้วยจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ควรจะชัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรม. 

มหาบพิตร จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉน ล้าเมื่อเป็นเช่นนั้น สามัญผลที่เห็น 
ประจักษ์จะมีหรือไม่? 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น สามัญผลที่เห็นประจักษ์มีอยู่อย่างแน่แท้. 

ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ซึ่งอาตมภาพบัญญัติถวาย 
มหาบพิตรเป็นข้อแรก. 

สันทิฏฐิกสามัญญผลเทศนา 

[๑๐๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์อาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน 
แท้ข้ออื่น ให้เหมือนอย่างนั้นได้หรือไม , ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 58 

อาจอยู่ มหาบพิตร แต่ในข้อนี้อาตมภาพจะขอย้อนถามมหาบพิตรก่อน โปรดตรัส 
ตอบตามที่พอพระทัย มหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉน สมมติว่า มหาบพิตรพึงมี 
บุรุษเป็นชาวนา เป็นคหบดี ซึ่งเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์อยู่คนหนึ่ง เขาจะมีความคิด 
เห็นอย่างนี้ว่า คติของบุญ วิบากของบุญ นำอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมา ความจริง พระเจ้าแผ่นดิน 
มคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตรพระองค์นี้เป็นมนุษย์ แม้เราก็เป็นมนุษย์ แต่พระองค์ 
ท่านทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยเบญจกามคุณดุจเทพเจ้า ส่วนเราสิเป็นชาวนา เป็นคหบดี 
ต้องเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ เราพึงทำบุญ จะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่าน ถ้ากระไร 
เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละ 
กองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ 
ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว เป็นผู้สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวมใจ อยู่สันโดษ 
ด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด ถ้าพวกราชบุรุษพึงกราบทูล 
พฤติการณ์ของเขาอย่างนี้ว่า ขอเดชะ ขอพระองค์พึงทรงทราบเถิด บุรุษผู้เป็นชาวนา เป็นคฤหบดี 
ซึ่งเสียค่าอากรเพิ่มพูนพระราชทรัพย์ของพระองค์อยู่นั้น เขาปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้า 
กาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว เขาเป็นผู้สำรวมกาย สำรวมวาจา สำรวม 
ใจอยู่ สันโดษด้วยความมีเพียงอาหารและผ้าปิดกายเป็นอย่างยิ่ง ยินดียิ่งในความสงัด มหาบพิตร 
จะพึงตรัสอย่างนี้เทียว หรือว่า เฮ , ย เจ้าคนนั้น เจ้าจงมา จงเป็นชาวนา เป็นคหบดีเสียค่าอากร 
เพิ่มพูนทรัพย์ตามเดิม. 

จะเป็นเช่นนั้นไม , ได้เลย พระเจ้าข้า อันที่จริงหม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้เขา ควรจะลุก 
รับเขา ควรจะเชื้อเชิญเขาให้นึ่ง ควรจะบำรุงเขาด้วยจีวร บิณฑบาต เสนานะ และคิลาน 
ปัจจัยเภสัชบริขาร ควรจะจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างเป็นธรรม. 

มหาบพิตร จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นเป็นไฉน ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้น สามัญผลที่เห็น 
ประจักษ์ จะมีหรือไม่? 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น สามัญผลที่เห็นประจักษ์มีอยู่อย่างแน่แท้. 

ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน ซึ่งอาตมภาพบัญญัติถวาย 
มหาบพิตรเป็นข้อที่สอง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 59 

[๑๐๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์อาจบัญญัติสามัญผลที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน 
แม้ข้ออื่น ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์เหล่านี้ได้หรือไม่? 

อาจอยู่ มหาบพิตร ถ้าอย่างนั้น มหาบพิตรจงคอยสดับ จงตั้งพระทัยให้ดี อาตมภาพ 
จักแสดง. 

ครั้นพระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทูลสนองพระพุทธพจน์แล้ว 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ 
เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก 
เป็นสารถีฟิกบุรุษที่ควรแกไม , มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ 
เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์ 
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่าม 
กลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง 
คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมพิงธรรมนั้น ครั้นพิงแล้ว ได้ 
ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี 
บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทสิ้ 
โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม , ใช่ทำได้ง่าย ล้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ 
ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผม 
และหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวังในพระปาดึ 
โมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษา 
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ ๙ ถึงพร้อม 
ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

[๑๐๓] ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล. 

๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาตรา 
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้อนี้เป็นศีลของ 
เธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 60 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่ 
เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ , ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำ 
เป็นหลักฐานควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟิงจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือพืงจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้นแตก 
ร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อม 
เพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แบ้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิง 
อรรถ พูดอึงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ 
โดยกาลอันควร แบ้ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. เธอเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรีและดูการเล่น อันเป็นข้าศึกแก่กุศล 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอมและ 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 61 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วยเครื่อง 


ตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การตีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 


จบจุลศีล. 


มัชฌิมศีล 

[๑๐๔] ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 


ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม 
เห็นปานนี้ คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ด 
เป็นที่ครบห้า แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๐๕] ๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 


เห็นปานนี้คือ สะสมข้าว สะสมนื้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 62 

[๑๐๖] ๓. ภิกษุเว้นขาดจากการ ดู การเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่น อย่าง ที่ สมณ 
พราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็น 
ข้าศึกแก , กุศล เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพ มีการรำเป็นต้น การเล่า 
นิยาย การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่น 
ของคนจัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 
ชนแกะ ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลา การรบ การตรวจพล 
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๐๗] ๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ 
สิบตา เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา 
เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่น 
ธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

[๑๐๘] ๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่น อย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอน 
อันสูงใหญ่เห็นปานนี้คือ เตียงมีเบ้าเกินประมาณ เตียงมีเบ้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว 
เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี 
สัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนู่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสึหะและ 
เสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและ 
เงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาด 
หลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขน 
อ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 63 

[๑๐๙] ๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการ 
แต่งตัว เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยัง 
ขวนขวายประกอบการประดับตบแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว เห็นปานนี้คือ อบตัว 
ไคลอวัยวะ อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า 
ทาปาก ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้า 
ประดับวิจิตร ติดกรอบหน้า ปักป่น ใช้พัดวาลวิชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๑๐] ๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก 
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา 
เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า 
เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องม้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร 
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับ 
ไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๑๑] ๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็น 
ปานนี้เช่น ว่าท่านไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร 
ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูกถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ 
คำที่ควรจะกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน 
ข้อที่ท่านเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว 
ท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๑๒] ๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่สมณ 
พราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมแล 
การรับใช้เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 64 

และกุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ 
ในที่โน้นมา ดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๑๓] ๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูด 
เลียบเคียง พูดหว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล. 

มหาศีล 

[๑๑๔] ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายฟิน ทำนายลักษณะ 
ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัด 
รำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้ามันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่า 
บูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่ม้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอ 
ปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันม้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ 
เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา 
เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

[๑๑๕] ๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว เลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแล้วมณี ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะไม้พลอง 
ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ 
ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส 
ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 65 

ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา 
ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

[๑๑๖] ๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง ที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก 
พระราชาภายในจักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกชักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด 
พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายในชักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอก 
จักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุ 
นี้ๆ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๑๗] ๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส ชักมีนักษัตรคราส 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง 
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักกระจ่าง 
จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางชักมีผลเป็น 
อย่างนี้ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 66 

ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมอง 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๑๘] ๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษา 
หาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน 
คำนวณ นับประมวลแต่งกาพย์ โลกายศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๑๙] ๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์ 
หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ 
ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอ 
ทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงห้าวมหาพรหม 
ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

[๑๒๐] ๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่ 
สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกัน 
บ้านเรือน ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธี 
บวงสรวงพื้นที่ พ , นนี้ามนต์ รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยา 
ถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องถ่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา 
ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 67 

[๑๒๑] ดูกรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย 
เพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิฌก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม , ประสบภัย 
แต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมหาบพิตร ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว 
ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุข 
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานั้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึง 
พร้อมด้วยศีล. 

จบมหาศีล. 

อินทรียสังวร 

[๑๒๒] ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย? 
ดูกรมหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ 
เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก 
คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาจักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ 
ภิกษุพิงเสียงด้วยโสต ... ดมกลิ่นด้วยฆานะ -.. ลิ้มรสด้วยชิวหา -.. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... 

รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ 
ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่า 
รักษามนึนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนึนทรีย์ ภิกษุประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะ 
เช่นนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานั้ 
แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

สติสัมปชัญญะ 

[๑๒๓] ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ? ดูกร 
มหาบพิตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล 
ในการเหลียว ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน 
การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 68 

การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล 
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ. 

สันโดษ 

[๑๒๔] ดูกรมหาบพิตร อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ? ดูกรมหาบพิตร ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง 
เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรมหาบพิตร นกมีปีกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ 
ก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่อง 
บริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง 
ดูกรมหาบพิตร ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ. 

[๑๒๕] ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอัน 
เป็นอริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะ อันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถํ้า 
ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ 
ตั้งกายตรง ดำรงสติเฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ 
ย่อมชำระจิตให้บริสุทธ์จากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม , คิดพยาบาท 
มีความกรุณาหวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธ์จากความประทุษร้ายคือ 
พยาบาทได้ ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง 
มีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากถีนมิทธะได้ละอุทธัจจะกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ 
พึง'ซ่าน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉาแล้ว 
เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา ไม , มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จาก 
วิจิกิจฉาได้. 

อุปมานิวรณ์ 

[๑๒๖] ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงคู้หนี้ไปประกอบการงาน การงาน 
ของเขาจะพึงสำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขา 
จะพึงมีเหลืออย่สำหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราล้หนี้ไปประกอบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 69 

การงาน บัดนี้ การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว และ 
ทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความ 
โสมนัส มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย สมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้ 
และมีกำลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้ 
และมีกำลังกายเป็นปกติ ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความไม่มีโรคนั้น 
เป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจาก 
เรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน 
เราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้ว และเราไม่ต้อง 
เสียทรัพย์อะไรๆ เลย ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีการพ้นจากเรือนจำ 
นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาส ไม , ได้พึ่งตัวเอง พึ่งผู้อื่น ไปไหน 
ตามความพอใจไม , ได้ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นทาส 
พึ่งตัวเองไม , ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม , ได้ บัดนี้ เราพ้นจากความเป็นทาสนั้น 
แล้ว พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ ดังนี้เขาจะพึงได้ 
ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทยแก , ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย์ มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร 
หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้ บรรลุถึงหมู่บ้าน 
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภคสมบัติ 
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า บัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 70 

บรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแล้ว ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความ 
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมหาบพิตร ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ที่ยังละไม , ได้ในตนเหมือนหนี้ 
เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน เหมือนความไม , มีหนี้เหมือนความไม่มีโรค เหมือน 
การพ้นจากเรือนจำ เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 

รูปฌาน ๔ 

[๑๒๗] เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ 
เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติ เมื่อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุข 
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่ 
วิเวก ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีดึและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม , ถูกต้อง 
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผู้ฉลาด 
จะพึงใส่จุรณ์สีตัวลงในภาชนะสำริด แล้วพรมด้วยนี้า หมักไว้ ตกเวลาเย็นก้อนจุรณ์สึตัว 1 ซึ่งยาง 
ซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ย่อมไม , กระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทำกายนี้แหละให้ 
ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว 
ที่ปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม , ถูกต้อง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า 
ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

[๑๒๘] ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิต 
ในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตก วิจารสงบไป ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุข 
เกิดแต่สมาธิอยู่ เธอทำกายนี้แหละ ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่าน ด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ 
ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม , ถูกต้อง. ดูกร 
มหาบพิตร เปรียบเหมือนห้วงนี้าลึกมีนี้าป่นป่วน ไม่มีทางที่นี้าจะไหลมาได้ ทั้งในด้านตะวันออก 
ด้านใต้ ด้านตะวันตก ด้านเหนือ ทั้งฝนก็ไม , ตกเพิ่มตามฤดูกาล แต่สายนี้าเย็นพุ'ขึ้นจากห้วง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 71 

นานั้นแล้ว จะพึงทำห้วงนั้านั้นแหละให้ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยนั้าเย็น ไม่มีเอกเทศไหนๆ 
แห่งห้วงนั้านั้นทั้งหมด ที่นั้าเย็นจะไม่พึงถูกต้องฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมทำกายนี้แหละ 
ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอ 
ทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม , ถูกต้อง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ 
ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

[๑๒๙] ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข 
ด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้ 
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติ 
ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม , ถูกต้อง ดูกรมหาบพิตร 
เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง 
หรือดอกบัวขาว บางเหล่าซึ่งเกิดในนี้า เจริญในนี้า ยังไม่พ้นนี้า จมอยู่'ในนี้า นี้าหล่อเลี้ยงไว้ 
ดอกบัวเหล่านั้น ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยนี้าเย็นตลอดยอด ตลอดเง่า ไม่มีเอกเทศไหนๆ 
แห่งดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ทั่วทุกส่วน ที่นั้าเย็นจะไม่พึงถูกต้อง ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศ 
ไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม , ถูกต้อง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละ 
สามัญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

[๑๓๐] ดูกรมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 
เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ 
เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละ ด้วยใจอันบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอ 
ทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิผองแผ้วจะไม , ถูกต้อง ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนึ่ง 
คลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาว ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายทุกๆ ส่วนของเขาที่ด้าขาวจะไม่ 
ถูกต้อง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิผองแผ้วจะไม , ถูกต้อง ดูกรมหาบพิตร 
นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 72 

วิชชา ๘ 
วิปัสสนาญาณ 

[๑๓๑] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอ 
ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูปประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโต 
ขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดปน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็น 
ธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือน 
แก้วไพฑูรย์อันงาม เกิดเองอย่างบริสุทธิ ๙ แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใสแวววาว 
สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบ 
แก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่า แก้วไพฑูรย์นี้งาม เกิดเองอย่างบริสุทธ 
แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใสแวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียวเหลืองแดง 
ขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้นฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้ม 
น้อมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แลมีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ 
เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดปน มีอันทำลาย 
กระจัดกระจายเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ 
ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็น 
ประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

มโนมขิทธิญาณ 

[๑๓๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทนี้ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิต รูปอันเกิด 
แต่ใจ คือนิรมิตรกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ , ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 
ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไล้ออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
นี้หญ้าปล้อง นี้ไล้ หญ้าปล้องอย่างหนึ่ง ไล้อย่างหนึ่ง ก็แต่ไล้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง 
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบรษจะพึงชักดาบออกจากปก เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบ นี้ฟิก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 73 

ดาบอย่างหนึ่ง 'สกอย่างหนึ่ง ก็แต่ดาบชักออกจากฟิกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้งู นี้คราบ งูอย่างหนึ่ง คราบอย่างหนึ่ง 
ก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งนั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้เธอย่อม 
โน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะ 
น้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ 
ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

อิทธิวิธญาณ 

[๑๓๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งนั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ 
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏ 
ก็ได้ ทำให้หายก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลง 
แม้ในแผ่นสินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อ 
ผู้ฉลาด เมื่อนวดสินดีแล้ว ต้องการภาชนะชนิดใดๆ พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ 
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาด เมื่อแต่งงาดีแล้ว ต้องการเครื่องงา 
ชนิดใดๆ พึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือ 
ของช่างทองผู้ฉลาด เมื่อหลอมทองดีแล้ว ต้องการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทำทองรูปพรรณ 
ชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งนั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไป 
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียว 
ก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงไปได้ ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ 
ผุดขึ้นดำลงในแผ่นสินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไป 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 74 

ในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ 
ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดี 
ยิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

ทิพยโสตญาณ 

[๑๓๔] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อม 
ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุ อัน 
บริสุทธิลวงโสตของมนุษย์ ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงได้ยินเสียง 
กลองบ้าง เสียงตะโพนบ้าง เสียงสังข์บ้าง เสียงบัณเฑาะว์บ้าง เสียงเปิงมางบ้าง เขาจะพึง 
เข้าใจว่า เสียงกลองดังนี้บ้าง เสียงตะโพนดังนี้บ้าง เสียงสังข์ดังนี้บ้าง เสียงบัณเฑาะว์ดังนี้บ้าง 
เสียงเปิงมางดังนี้บ้าง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไป 
เพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกล 
และใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิลวงโสตของมนุษย์ ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่ 
เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

เจโตปริยญาณ 

[๑๓๕] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ 
เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ คือจิตมีราคะ ก็รู้'ว่าจิตมีราคะ หรือชิต 
ปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ ชิตมีโทสะ ก็รู้'ว่าจิตมี'โทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ ชิตมีโมหะ ก็รู้'ว่าจิตมี'โมหะ หรือชิตปราศจากโมหะ ก็รู้'ว่าจิตปราศจาก 
โมหะ ชิตหดหู่ ก็รู้'ว่าจิตหดหู่ หรือชิตพึงซ่าน ก็รู้'ว่าจิตพึง 1 ซ่าน จิตเป็นมหรรคต ก็รู้'ว่าจิตเป็น 
มหรรคต หรือจิตไม่เป็นมหรรคต ชิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่น 
ยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม , มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ 
ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้'ว่า'จิตหลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 75 

ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตน 
ในกระจกอันบริสุทธิสะอาด หรือในภาชนะนั้าอันใส หน้ามีไฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝ หรือหน้า 
ไม่มีไฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อม 
ชิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ คือจิตมีราคะ 
ก็รู้'ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รู้'ว่าจิตมี'โทสะ 
หรือชิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้'ว่า'จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจาก 
โมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ ก็รู้'ว่าจิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่าน ก็รู้'ว่าจิตพึง 1 ซ่าน 
จิตเป็นมหรรคต ก็รู้'ว่าจิตเป็นมหรรคต หรือชิตไม , เป็นมหรรคต ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรรคต จิตมีจิตอื่น 
ยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ 
ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม , เป็นสมาธิ ก็รู้ว่าชิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้'ว่าจิตหลุดพ้น 
หรือชิตไม , หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ 
ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

[๑๓๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบ 
ชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอด 
วิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก 
พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 76 

บ้านตนไปบ้านอื่น แล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิม 
เขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่า เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนั้น เราได้ยืนอย่างนั้น 
ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น เราได้จากบ้านแบ้นั้นไปยังบ้านโน้น แบ้ในบ้าน 
นั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากบ้านนั้น 
มาสู่บ้านของตนตามเดิม ดังนี่ ฉัน , ใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อม 
จิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ 
หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้าง 
สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง 
ตลอดสังวัฏฏอัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากช้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมาก 
บ้างว่า ในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น 
เสวยสุขทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น 
แบ้ในภพนั้นเราก็มีชื่อนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุข 
ทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อม 
ระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ดูกรมหาบพิตร 
นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

จุตูปปาตญาณ 

[๑๓๗] ภิกษุนั้นเมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของ 
สัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
ทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วง จักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ 
ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า 
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อม 
เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหม , สัตว์ที่กำลังจติ กำลังอปบัติ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 77 

เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุ 
ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาท 
ตั้งอยู่ ณ ทาง ๓ แพร่งท่ามกลางพระนคร บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมู , ชน 
กำลังเข้าไปสู่เรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้าง กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้าง นั่งอยู่ที่ทาง 
๓ แพร่งท่ามกลางพระนครบ้าง เขาจะพึงรู้ว่า คนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือน เหล่านี้ออกจากเรือน 
เหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนน เหล่านี้นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่งท่ามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุ 
ก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก , 

การงานตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย 
เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี 
ตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า 
สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียน 
พระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 
กายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุ 
ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ ดูกรมหาบพิตร นี้แหละ 
สามัญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ. 

อาสวักขยญาณ 

[๑๓๘] ภิกษุนั้นเมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ 
ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา เหล่านี้ 
อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนิโรธคามินิปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อม 
หลุดพ้นแบ้จากกามาสวะ แบ้จากภวาสวะ แบ้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่า 
หลุดพ้นแล้ว. รู้ซัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท่า ท่าเสร็จแล้ว กิจอื่น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 78 

เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี. ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขาใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว 
บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบต่างๆ บ้าง ก้อนกรวดและ 
ก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง กำลังว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้าง ในสระนั้า เขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า 
สระนั้านี้ใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว หอยโข่งและหอยกาบต่างๆ บ้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง 
ฝูงปลาบ้าง เหล่านี้กำลังว่ายอยู่บ้าง กำลังหยุดอยู่บ้าง ในสระนี้านี้น ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น 
แล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก , การงาน 
ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาเหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย 
นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนิโรธคามินิปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ชิตย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสวะ 
แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติ 
สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี 
ดูกรมหาบพิตร นี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่าสามัญผลที่เห็น 
ประจักษ์ข้อก่อนๆ ดูกรมหาบพิตร ก็สามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้ออื่น ทั้งดียิ่งกว่า ทั้งประณีตกว่า 
สามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อนี้ ย่อมไม่มี. 

พระเจ้าอชาตศัตรูแสดงพระองค์เป็นอุบาสก 

[๑๓๙] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนิแล้ว พระเจ้าแผ่นดินมคธ พระนามว่า 
อชาตศัตรู เวเทหีบุตร ได้กราบทูลพระดำรัสนี้กะพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบ 
เหมือนหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก , คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่า 
ผู้มีจักษุชักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น 
เหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรมและพระสงฆ์ว่า 
เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่ 
วันนี้เป็นต้นไป โทษได้ครอบงำหม่อมฉัน ซึ่งเป็นคนเขลา คนหลง ไม , ฉลาด หม่อมฉัน 
ได้ปลงพระชนมชีพ พระบิดาผ้ดำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรมเพราะเหตแห่งความเป็นใหฌ่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 79 

ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับทราบความผิดของหม่อมฉันโดยเป็นความผิดจริง เพื่อสำรวมต่อไป. 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า จริง จริง ความผิดได้ครอบงำมหาบพิตรซึ่งเป็นคนเขลา คนหลง 
ไม่ฉลาด มหาบพิตรได้ปลงพระชนมชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เพราะเหตุ 
แห่งความเป็นใหญ่ แต่เพราะมหาบพิตรทรงเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริงแล้ว ทรงสารภาพ 
ตามเป็นจริง ฉะนั้น อาตมภาพ ขอรับทราบความผิดของมหาบพิตร ก็การที่บุคคลเห็นความผิด 
โดยเป็นความผิดจริง แล้วสารภาพตามเป็นจริงรับสังวรต่อไป นี้เป็นความชอบในวินัยของ 
พระอริยเจ้าแล. 

[๑๔๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท้าวเธอได้กราบทูลลาว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้หม่อมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ขอมหาบพิตรทรงสำคัญเวลา ณ บัดนี้เถิด. ครั้งนั้นแล พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่า 
อชาตคัตรู เวเทหีบุตร ทรงเพลิดเพลินยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะ 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จไป. เมื่อท้าวเธอเสด็จไปไม่นาน 
พระผู้มีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองค์นี้ถูกขุดเสียแล้ว 
พระราชาพระองค์นี้ถูกขจัดเสียแล้ว หากท้าวเธอจักไม่ปลงพระชนมชีพพระบิดาผู้ดำรงธรรม เป็น 
พระราชาโดยธรรมไซร้ ธรรมจักษุ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ชักเกิดขึ้นแก่ท้าวเธอ ณ ที่ 
ประทับนี้ทีเดียว. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำเป็นไวยากรณ์นี้แล้ว. ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาษิต 
ของพระผู้มีพระภาคแล้วแล. 

จบสามัญญผลสูตร ที่ ๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 80 
๓. อัมพัฏฐสูตร 

[๑๔๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ 
๕๐๐ รูป บรรลุถึงพราหมณคาม แห่งชาวโกศล ชื่ออิจฉานังคลคาม. ได้ยินว่า สมัยนั้นพระองค์ 
ประทับอยู่ ณ ราวป่าอิจฉาทังคลวัน เขตอิจฉาทังคลคาม. 

[๑๔๒] ก็สมัยนั้น พราหมณ์โปกขรสาติอยู่ครองนครอุกอัฏฐะ ซึ่งอับคั่งด้วยประชาชน 
และหมู่สัตว์ อุดมด้วยหญ้า ด้วยไม้ ด้วยนี้า สมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร ซึ่งเป็นราชสมบัติ 
อันพระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นส่วนพรหมไทย. 

พราหมณ์โปกขรสาติได้สดับข่าวว่า พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล 
แล้ว เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉาทัง 
คลคามโดยลำดับ ประทับอยู่ ณ ราวป่าอิจฉาทังคลวัน เขตอิจฉาทังคลคาม ก็เกียรติศัพท์ 
อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นแล ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า 

แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี'ฟิกบุรุษที่ควร'ฟิก ไม่มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงท่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย 
พระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ 
ให้รู้ตามพระองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ 
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การได้เห็นพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย เห็นปานนั้น ย่อมเป็นการดีแล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 81 
เรื่องอัมพัฏฐมาณพ 

[๑๔๓] สมัยนั้นแล อัมพัฏฐมาณพ ศิษย์ของพราหมณ์โปกขรสาติ เป็นผู้เล่าเรียน 
ทรงจำมนต์รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ คัมภีร์เกตุกะ พร้อมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีร์ 
อิติหาสเป็นที่ ๕ เป็นผู้เข้าใจตัวบท เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะ และ 
มหาปุริสลักษณะ อันอาจารย์ยกย่องและรับรองในลัทธิปาพจน์ คือ ไตรวิทยา อันเป็นของอาจารย์ 
ของตนว่า ฉันรู้สิ่งใด เธอรู้สิ่งนั้น เธอรู้สิ่งใด ฉันรู้สิ่งนั้น. 

ครั้งนั้นแล พราหมณ์โปกขรสาดึ เรียกอัมพัฏฐมาณพมาเล่าว่า พ่ออัมพัฏฐะ พระสมณะ 
โคดมศากยบุตร พระองค์นี้ทรงผนวชจากศากยสกุล แล้วเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงอิจฉานังคลคาม โดยลำดับ ประทับอยู่ ณ ราวป่า 
อิจฉาทังคลวันใกล้อิจฉาทังคลคาม ก็เกียรติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้นแล ขจรไป 
อย่างนี้ว่า 

แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีปกบุรุษที่ควรแกไม่มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย 
พระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ 
ให้รู้ตาม พระองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ 
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การได้เห็นพระอรหันต์ 
ทั้งหลาย เห็นปานนั้น ย่อมเป็นการดีแล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 82 

พ่ออัมพัฏฐะ พ่อจงเข้าไปเผ่าพระสมฌโคดมถึงที่ประทับ แล้วจงรู้ว่าเกียรติศัพท์ของ 
ท่านพระโคดมพระองค์นั้นที่ขจรไป จริงตามนั้นหรือไม่ ท่านพระโคดมพระองค์นั้น ทรงคุณ 
เช่นนั้นจริงหรือไม่ เราทั้งหลายจะได้รู้จักท่านพระโคดมพระองค์นั้นไว้ โดยประการนั้น. 

อัมพัฏฐมาณพถามว่า ท่าน ก็ไฉนเล่า ข้าพเจ้าจึงได้รู้ว่าเกียรติศัพท์ของท่านพระโคดม 
พระองค์นั้นที่ขจรไป จริงอย่างนั้นหรือไม่ ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริงหรือไม , ? 

พราหมณ์โปกขรสาติตอบว่า พ่ออัมพัฏฐะ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการมาแล้วใน 
มนต์ของเรา ซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น ล้าครองเรือน 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม เป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทร 
๔ เป็นขอบเขต ทรงชนะแล้ว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแล้ว ๗ ประการ คือ จักรแก้ว 
ช้างแล้ว ม้าแก้ว แล้วมณี นางแล้ว คฤหบดีแล้ว ปริณายกแก้ว เป็นที่ ๗ พระราชบุตรของ 
พระองค์มีกว่าพัน ล้วนกล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถยํ่ายีเสนาของข้าศึกได้ 
พระองค์ทรงชำนะโดยธรรม มิต้องใช้อาชญา มิต้องใช้ศาตรา ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็น 
ขอบเขต ถ้าเสด็จออกผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีหลังคา 
คือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก 

พ่ออัมพัฏฐะ เราเป็นผู้สอนมนต์ พ่อเป็นผู้เรียนมนต์. 

อัมพัฏฐมาณพรับคำพราหมณ์โปกขรสาติแล้ว ลุกจากที่นั่ง ไหว้พราหมณ์โปกขรสาดึ 
กระท่าประทักษิณ แล้วขึ้นรถม้าพร้อมด้วยมาณพหลายคน ขับตรงไปยังราวป่าอิจฉาทังคลวัน 
ตลอดภูมิประเทศเท่าที่รถจะไปได้ ลงจากรถเดินตรงไปยังพระอาราม. 

[๑๔๔] สมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปคำลังจงกรมอยู่กลางแจ้ง. 

ลำดับนั้น อัมพัฏฐมาณพเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรม ครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้ 
กะภิกษุเหล่านั้นว่า ท่านผู้เจริญ เวลานี้ท่านพระโคดมพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหน พวกข้าพเจ้า 
พากันเข้ามาที่นี่ เพื่อจะเผ่าพระองค์ท่าน. 

ครั้งนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นคิดเห็นร่วมกันเช่นนี้ว่า อัมพัฏฐมาณพผู้นี้เป็นคนเกิดในสกุล 
ที่มีชื่อเสียง ทั้งเป็นศิษย์ของพราหมณ์โปกขรสาติผู้มีชื่อเสียงอันการสนทนาปราศรัยกับพวก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 83 

กุลบุตร เห็นปานนี้ ย่อมไม , เป็นการหนักพระทัยแก่พระผู้มีพระภาคเลย ดังนี้แล้วจึงตอบอัม พัฏฐ 
มาณพว่า อัม พ้ฏฐ ะ นั่นพระวิหารมีประตูปิดอยู่ ท่านจงสงบเสียงเข้าไปทางพระวิหารนั้น 
ค่อยๆ เข้าไปที่เฉลียง กระแอมไอแล้ว เคาะบานประตูเถิด พระผู้มีพระภาคจักทรงเปิดประตู 
รับท่าน. 

ลำดับนั้น อัมนัฏฐมาณพสงบเสียง เข้าไปทางพระวิหารซึ่งมีประตูปิดอยู่นั้น ค่อยๆ 
เข้าไปยังเฉลียง กระแอมไอแล้ว เคาะบานประตู พระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตู อัมพัฏฐมาณพ 
เข้าไปแล้ว แม้พวกมาณพก็พากันเข้าไปปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ 
ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

[๑๔๕] ฝ่ายอัมพัฏฐมาณพ เดินปราศรัยบ้าง ยืนปราศรัยบ้าง กับพระผู้มีพระภาค 
ผู้ประทับนั่งอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า อัมพัฏฐะ เธอเคยสนทนาปราศรัยกับพวกพราหมณ์ 
ผู้เฒ่าผู้แก , ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์เหมือนดังเธอ เดินบ้างยืนบ้าง สนทนาปราศรัยกับเราผู้นั่งอยู่ 
เช่นนี้หรือ? 

อ. ข้อนี้'หามิได้ พระโคดมผู้เจริญ เพราะว่าพราหมณ์ผู้เดินก็ควรเจรจากับพราหมณ์ 
ผู้เดิน พราหมณ์ผู้ยืนก็ควรเจรจากับพราหมณ์ผู้ยืน พราหมณ์ผู้นั่งก็ควรเจรจากับพราหมณ์ผู้นั่ง 
พราหมณ์ผู้นอนก็ควรเจรจากับพราหมณ์ผู้นอน. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ แต่ผู้ใดเป็นสมณะโล้น เป็นคฤหบดีเชื้อสายกัณหโคตร เกิดจาก 
พระบาทของท้าวมหาพรหม ข้าพเจ้าย่อมสนทนาปราศรัยกับผู้นั้น เหมือนกับที่สนทนาปราศรัย 
กับพระโคดมผู้เจริญนี้. 

อัมพัฏฐะ ก็เธอมีธุระจึงได้มาที่นี้ก็พวกเธอมาเพื่อประโยชน์อันใดแล พึงใส่ใจถึง 
ประโยชน์นั้นแหละไว้ให้ดี ก็อัมพัฏฐมาณพ ยังไม , ได้รับการศึกษาเลย สำคัญตัวว่าได้รับการศึกษา 
ดีแล้ว จะมีอะไรอีกเล่า นอกจากไม , ได้รับการศึกษา. 

ลำดับนั้น อัมพัฏฐมาณพถูกพระผู้มีพระภาคตรัสตำหนิด้วยพระวาจาว่า เป็นคนไม , ได้ 
รับการศึกษา โกรธ ขัดใจ เมื่อจะด่าข่มว่ากล่าวพระผู้มีพระภาค คิดว่าเราชักต้องให้พระสมณโคดม 
ได้รับความเสียหาย ได้กล่าวคำนั้กะพระผู้มีพระภาคว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 84 

ท่านโคดม พวกชาติศากยะดุร้าย หยาบช้า มีใจเบา พูดพล่าม เป็นแต่พวกคฤหบดี 
แท้ๆ ยังไม , สักการะพวกพราหมณ์ ไม่เคารพพวกพราหมณ์ ไม่นับถือพวกพราหมณ์ ไม่บูชา 
พวกพราหมณ์ ไม , อ่อนน้อมพวกพราหมณ์ 

ท่านโคดม การที่พวกศากยะเป็นแต่พวกคฤหบดีแท้ๆ แต่ไม , สักการะพวกพราหมณ์ 
ไม่เคารพพวกพราหมณ์ ไม่นับถือพวกพราหมณ์ ไม่บูชาพวกพราหมณ์ ไม , อ่อนน้อมพวกพราหมณ์ 
นี้ไม่เหมาะไม่สมควรเลย. 

อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะว่า เป็นแต่พวกคฤหบดีแท้ๆ นี้เป็นครั้งแรกด้วยประการ 
ฉะนี. 

[๑๔๖] อัมพัฏฐะ ก็พวกศากยะได้ทำผิดต่อเธออย่างไร?. 

ท่านโคดม ครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าได้ไปยังนครกบิลพัสดุ ด้วยกรณียกิจบางอย่างของ 
พราหมณ์โปกขรสาติผู้อาจารย์ ได้เดินเข้าไปยังสัณฐาคารของพวกศากยะ เวลานั้นพวกศากยะ 
และศากยกุมารมากด้วยกัน นึ่งเหนืออาสนะสูงๆ ในสัณฐาคารเอานิ้วมือสะกิดกันและกันเฮฮาอยู่ 
เห็นทีจะหัวเราะเยาะข้าพเจ้าเป็นแน่ ไม่มีใครเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้านึ่งเลย. 

ท่านโคดม ข้อที่พวกศากยะเป็นแต่พวกคฤหบดีแท้ๆ แต่ไม , สักการะพวกพราหมณ์ 
ไม่เคารพพวกพราหมณ์ ไม่นับถือพวกพราหมณ์ ไม่บูชาพวกพราหมณ์ ไม , อ่อนน้อมพวกพราหมณ์ 
นี้ไม่เหมาะไม่สมควรเลย. 

อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะว่า เป็นแต่พวกคฤหบดีแท้ๆ นี้เป็นครั้งที่สอง ด้วยประการ 
ฉะนี. 

[๑๔๗] อัมพัฏฐะ แม้นางนกไสัก็ยังเป็นสัตว์พูดได้ตามความปรารถนาในรังของตน 
ก็พระนครกบิลพัสดุเป็นถิ่นของพวกศากยะ อัมพัฏฐะไม่ควรจะข้องใจ เพราะการหัวเราะเยาะ 
เพียงเล็กน้อยนี้เลย. 

ท่านโคดม วรรณะ ๔ เหล่านี้คือ กษัตริย์ พราหมณ์ เวสส์ ศูทร บรรดาวรรณะ 
๔ เหล่านี้๓ วรรณะ คือ กษัตริย์ เวสส์ ศูทร เป็นคนบำเรอของพราหมณ์พวกเดียวโดยแท้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 85 

ท่านโคดม ข้อที่พวกศากยะเป็นแต่พวกคฤหบดีแท้ๆ แต่ไม , สักการะพวกพราหมณ์ 
ไม่เคารพพวกพราหมณ์ ไม่นับถือพวกพราหมณ์ ไม่บูชาพวกพราหมณ์ ไม , อ่อนน้อมพวกพราหมณ์ 
นี้ไม่เหมาะไม่สมควรเลย. 

อัมพัฏฐมาณพกดพวกศากยะว่า เป็นแต่พวกคฤหบดีแท้ๆ นี้เป็นครั้งที่สาม ด้วยประการ 
ฉะนี. 

[๑๔๘] ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงพระดำริเช่นนี้ว่า อัมพัฏฐมาณพผู้นี้ กล่าว 
เหยียบยํ่าพวกศากยะอย่างหนัก โดยเรียกว่า เป็นแต่พวกคฤหบดีแท้ๆ ถ้ากระไร เราจะพึง 
ถามถึงโคตรเธอดูบ้าง 

แล้วพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กับอัมพัฏฐมาณพว่า 

อัมพัฏฐะ เธอมีโคตรว่าอย่างไร? 

กัณหายนโคตร ท่านโคดม. 

อัมพัฏฐะ ก็เธอระลึกถึงโคตรเก่าแก , อันเป็นของมารดาบิดาดูเถิด พวกศากยะเป็นลูกเจ้า 
เธอเป็นลูกนางทาสีของพวกศากยะ ก็พวกศากยะเขาพากันอ้างถึงพระเจ้าอุกกากราชว่าเป็น 
บรรพบุรุษ. 

ว่าด้วยศากยวงศ์ 

[๑๔๙] อัมพัฏฐะ เรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้าอุกกากราชทรงพระประสงค์จะพระราชทาน 
สมบัติให้แก่พระโอรสของพระมเหสีผู้ที่ทรงรักใคร่โปรดปราน จึงทรงรับสั่งให้พระเชฏฐกุมาร 
คือพระอุกกามุขราชกุมาร พระกรกัณฑุราชกุมาร พระหัตสินึกราชกุมาร และพระสีนิปุระราชกุมาร 
ออกจากพระราชอาณาเขต พระกุมารเหล่านั้น เสด็จออกจากพระราชอาณาเขตแล้ว จึงไปตั้งสำนัก 
อาศัยอยู่ ณ ราวป่าไท้สากะใหญ่ริมส่งสระโปกขรณีข้างภูเขาหิมพานต์ พระราชกุมารเหล่านั้น 
ทรงสำเร็จการอยู่ร่วมกับพวกพระภคินีของพระองค์เอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกัน. 

อัมพัฏฐะ ต่อมาพระเจ้าอุกกากราชตรัสถามหมู , อำมาตย์ราชบริษัทว่า บัดนี้พวกกุมาร 
อยู่กัน ณ ที่ไหน?. 

พวกอำมาตย์กราบทูลว่า ขอเดชะ มีราวป่าไม้สากะใหญ่อยู่ริมส่งสระโบกขรณีข้างภูเขา 
หิมพานต์ บัดนี้พระราชกุมารทั้งหลายอยู่ ณ ที่นั้น พระราชกุมารเหล่านั้นทรงสำเร็จการอยู่ 
ร่วมกับพวกพระภคินีของพระองค์เอง เพราะกลัวพระชาติจะระคนปนกัน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 86 

อัมพัฏฐะ ทีนั้นพระเจ้าอุกกากราชทรงเปล่งพระอุทานว่า ท่านทั้งหลาย พวกกุมาร 
สามารถหนอ พวกกุมารสามารถยอดเยี่ยมหนอ. 

อัมพัฏฐะ ก็พวกที่ชื่อว่าศากยะปรากฏตั้งแต่กาลครั้งนั้นเป็นต้นมา และพระเจ้าอุกกากราช 
พระองค์นั้น เป็นบรรพบุรุษของพวกศากยะ 

และพระเจ้าอุกกากราชมีนางทาสีคนหนึ่งชื่อทิสา นางคลอดบุตรคนหนึ่ง ชื่อกัณหะ 
กัณหะพอเกิดมาก็พูดได้ว่า แม่จงชำระฉัน จงให้ฉันอาบนั้า แม่จำ ขอแม่จงปลดเปลื้องฉัน 
จากสิ่งโสโครกนี้ฉันเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่แม่. 

อัมพัฏฐะมนุษย์สมัยนี้เรียกปีศาจว่า ปีศาจ ฉันใด มนุษย์สมัยนั้นก็ฉันนั้น เรียกปีศาจ 
ว่า คนดำ มนุษย์เหล่านั้นจึงกล่าวกันเช่นนี้ว่า ทารกนี้พอเกิดมาก็พูดได้ คนดำเกิดแล้ว 
ปีศาจเกิดแล้ว. อัมพัฏฐะ ก็พวกที่ชื่อว , ากัณหายนะ ปรากฏตั้งแต่กาลครั้งนั้นเป็นต้นมา และ 
กัณหะนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. 

อัมพัฏฐะ เธอระลึกถึงโคตรเก่าแก่อันเป็นของมารดาบิดาดูเถิด พวกศากยะเป็นลูกเจ้า 
เธอเป็นลูกทาสีของพวกศากยะ ด้วยประการฉะนี้แล. 

ว่าด้วยวงศ์ของอัมพัฏฐมาณพ 

[๑๕๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว มาณพเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
พระโคดมผู้เจริญ ขอพระองค์อย่าทรงเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพด้วยพระวาทะว่าเป็นลูกทาสีให้ 
หนักนักเลย 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เป็นบุตรผู้มีสกุล เป็นพหูสูต เจรจา 
ไพเราะ เป็นบัณฑิต และเธอสามารถจะโต้ตอบในคำนี้กับพระโคดมผู้เจริญได้. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะมาณพเหล่านั้นว่า ล้าพวกเธอคิดเช่นนี้ว่า อัมพัฏฐ 
มาณพมีชาติทราม มิใช่บุตรผู้มีสกุล มีสุตะน้อย เจรจาไม , ไพเราะ มีปัญญาทราม และไม่สามารถ 
จะโต้ตอบในคำนี้กับพระสมณโคดมได้ อัมพัฏฐมาณพจงหยุดเสียเถิด พวกเธอจงโต้ตอบกับเรา 
ในคำนี้ 

ก็ถ้าพวกเธอคิดเช่นนี้ว่า อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เป็นบุตรผู้มีสกุล เป็นพหูสูตร เจรจา 
ไพเราะ เป็นบัณฑิต และสามารถจะโต้ตอบในคำนี้กับพระสมณโคดมได้ พวกเธอจงหยุดเสียเถิด 
อัมพัฏฐมาณพจงโต้ตอบกับเราในคำนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 87 

มาณพเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อัมพัฏฐมาณพมีชาติดี เป็นบุตรผู้มีสกุล 
เป็นพหูสูตร เจรจาไพเราะ เป็นบัณฑิต และสามารถจะโต้ตอบในคำนี้กับพระโคดมได้ พวก 
ข้าพเจ้าจักนิ่งละ อัมพัฏฐมาณพจงโต้ตอบกับพระโคดมในคำนี้เถิด. 

[๑๕๑] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพว่า อัมพัฏฐะ ปัญหา ประกอบ 
ด้วยเหตุนี้แล มาถึงเธอเข้าแล้ว ถึงแม้จะไม , ปรารถนา เธอก็ต้องแก้ ถ้าเธอชักไม่แก้ก็ดี 
จักกลบเกลื่อนด้วยคำอื่นเสียก็ดี จักนิ่งเสียก็ดี หรือจักหลีกไปเสียก็ดี ศีรษะของเธอจักแตก 
เป็นเจ็ดเสี่ยง ณ ที่นี้แหละ 

อัมพัฏฐะ เธอจะสำกัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอได้ยินพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก , ผู้เป็น 
อาจารย์และปาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไร พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครก่อน และใครเป็นบรรพบุรุษ 
ของพวกกันหายนะ. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้แล้ว อัมพัฏฐมาณพได้นิ่งเสีย. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถาม 
อัมพัฏฐมาณพแม้เป็นครั้งที่สองว่า อัมพัฏฐะ เธอจะสำกัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอได้ยิน 
พวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไร พวกกัณหายนะเกิดมา 
จากใครก่อน และใครเป็นบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. 

แม้ครั้งที่สอง อัมพัฏฐมาณพก็ได้นิ่งเสีย. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสกะอัมพัฏฐมาณพว่า อัมพัฏฐะ เธอจงแก้เดี๋ยวนี้ บัดนี้ 
ไม่ใช่เวลาของเธอจะนิ่ง อัมพัฏฐะ เพราะผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาอันประกอบด้วยเหตุถึงสามครั้ง 
แล้วไม , แก้ ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสี่ยง ณ ที่นี่แหละ. 

[๑๕๒] สมัยนั้น ยักษ์วชิรปาณีถือค้อนเหล็กใหญ่ลุกโพลงโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศ 
เบื้องบนอัมพัฏฐมาณพ คิดว่า ล้าอัมพัฏฐมาณพนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาที่ประกอบด้วย 
เหตุถึงสามครั้งแล้ว แต่ไม่แค้ เราจักต่อยศีรษะของเขาให้แตกเป็นเจ็ดเสี่ยง ณ ที่นี้แ1หละ. 

พระผู้มีพระภาคและอัมพัฏฐมาณพเท่านั้นเห็นยักษ์วชิรปาณีนั้น. 

ครั้งนั้นอัมพัฏฐมาณพตกใจกลัวขนพองสยองเกล้า ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคนั่นเองเป็น 
ที่ต้านทาน ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคนั่นเองเป็นที่เร้น ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคนั่นเองเป็นที่พึ่ง 
กระเถิบเข้าไปนั่งใกล้ๆ แล้วกราบทูลว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 88 

พระโคดมผู้เจริญ ได้ตรัสคำอะไรนั่น ขอพระโคดมผู้เจริญ โปรดตรัสอีกครั้งเถิด. 

อัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอได้ยินพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็น 
อาจารย์และปาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไร พวกกัณหายนะเกิดมาจากใครก่อน และใครเป็นบรรพบุรุษ 
ของพวกกัณหายนะ?. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้ยินมาเหมือนอย่างที่พระโคดมผู้เจริญตรัสนั่นแหละ 
พวกกัณหายนะเกิดมาจากกัณหะนั้นก่อน และก็กัณหะนั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ. 

[๑๕๓] เมื่ออัมพัฏฐมาณพกล่าวเช่นนี้แล้ว มาณพเหล่านั้นส่งเสียงอื้ออึงเกรียวกราวว่า 
ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่าอัมพัฏฐมาณพมีชาติทราม มิใช่บุตรผู้มีสกุล เป็นลูกทาสีของพวกศากยะ 
ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่าพวกศากยะเป็นโอรสของเจ้านายอัมพัฏฐมาณพ พวกเราไพล่ไปสำคัญเสียว่า 
พระสมณโคดม ผู้ธรรมวาทีพระองค์เดียว ควรจะลูกรุกรานเสียได้. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิเช่นนี้ว่า มาณพเหล่านี้พากันเหยียดหยามอัมพัฏฐ 
มาณพด้วยวาทะว่า เป็นลูกทาสีหนักนัก ล้ากระไรเราพึงช่วยปลดเปลื้องให้. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กะมาณพเหล่านั้นว่า ดูกรมาณพ 
พวกเธออย่าเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพด้วยวาทะว่า เป็นลูกทาสีให้หนักนัก เพราะกัณหะนั้น 
ได้เป็นฤาษีคนสำคัญ เธอไปยังทักษิณาชนบทเรียนมนต์อันประเสริฐ แล้วเข้าไปเฝ็าพระอุกกากราช 
ทูลขอพระราชธิดาพระนามว่ามัททรูปี พระเจ้าอุกกากราชทรงพระพิโรธขัดพระทัยแก , พระฤาษีนั้นว่า 
บังอาจอย่างนี้เจียวหนอ ฤาษีเป็นลูกทาสีของเราแท้ๆ ยังมาขอธิดาชื่อว่ามัททรูปี แล้วทรงขึ้น 
พระแสงศร ท้าวเธอไม , อาจจะทรงแผลง และไม , อาจจะทรงลดลง. 

[๑๕๔] ดูกรมาณพ ครั้งนั้น หมู , อำมาตย์ราชบริษัทพากันเข้าไปหาคัณหฤาษีแล้วได้กล่าว 
คำนี้กะกัณหฤาษีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่พระราชา ขอความสวัสดีจงมี 
แด่พระราชา ฤาษีตอบว่า ความสวัสดีจักมีแด่พระราชา แต่ว่าท้าวเธอชักทรงแผลงพระแสงศร 
ลงไปเบื้องตํ่า แผ่นดินชักทรุดตลอดพระราชอาณาเขต อำมาตย์กล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ขอความสวัสดีจงมีแด่พระราชา ขอความสวัสดีจงมีแก , ชนบท ฤาษีตอบว่า ความสวัสดีชักมีแด่ 
พระราชา ความสวัสดีชักมีแก , ชนบท แต่ถ้าท้าวเธอชักทรงแผลงพระแสงศรขึ้นไปเบื้องบน 
ฝนชักไม่ตกทั่วพระราชอาณาเขตถึงเจ็ดปี อำมาตย์กล่าวว่า ข้าแต่ท่านผ้เจริฌ ขอความสวัสดี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 89 

จงมีแด่พระราชา ขอความสวัสดีจงมีแก่ชนบท ขอฝนจงตกเถิด ฤาษีตอบว่า ความสวัสดี 
จักมีแด่พระราชา ความสวัสดีจักมีแก่ชนบท ฝนจักตก แต่พระราชาต้องทรงวางพระแสงศรไว้ที่ 
พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ ด้วยทรงพระดำริว่า พระราชกุมารจักเป็นผู้มีความสวัสดี หายสยด 
สยองดังนี้. 

ดูกรมาณพ ลำดับนั้นพระเจ้าอุกกากราช ได้ทรงวางพระแสงศรไว้ที่พระราชกุมาร 
พระองค์ใหญ่ ด้วยทรงพระดำริว่า พระราชกุมารจักเป็นผู้มีความสวัสดี หายสยดสยอง ดังนี้ 
ครั้นท้าวเธอทรงวางพระแสงศรไว้ที่พระราชกุมารพระองค์ใหญ่แล้ว พระราชกุมารก็เป็นผู้มีความ 
สวัสดี หายสยดสยอง พระเจ้าอุกกากราชทรงกลัวถูกขู่ด้วยพรหมทัณฑ์จึงได้พระราชทาน 
พระนางมัททรูปีราชธิดาแก่ฤาษีนั้น. 

ดูกรมาณพ พวกเธออย่าเหยียดหยามอัมพัฏฐมาณพด้วยวาทะว่า เป็นลูกทาสีให้หนัก 
นักเลย กัณหะนั้นได้เป็นฤาษีสำคัญแล้ว. 

[๑๕๕] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะอัมพัฏฐมาณพว่า ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะ 
สำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ขัตติยกุมารในโลกนั้พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางพราหมณกัญญา เพรา 
อาศัยการอยู่ร่วมกันของคนทั้งสองนั้น พึงเกิดบุตรขึ้น บุตรผู้เกิดแต่นางพราหมณกัญญากับ 
ขัตดึยกุมารนั้น จะควรได้ที่นั่งหรือนั้าในหมู , พราหมณ์บ้างหรือไม่? 

ควรได้ พระโคดมผู้เจริญ. 

พวกพราหมณ์จะควรเชิญเขาให้บริโภคในการเลี้ยงเพื่อผู้ตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล 
ในการเลี้ยงเพื่อยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกบ้างหรือไม , ? 

ควรเชิญเขาให้บริโภคได้ พระโคดมผู้เจริญ. 

พวกพราหมณ์จะควรบอกมนต์ให้เขาหรือไม่? 

ควรบอกให้ พระโคดมผู้เจริญ. 

เขาควรจะถูกห้ามในหญิงทั้งหลายหรือไม่? 

เขาไม่ควรถูกห้ามเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

เขาควรจะได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์ได้บ้างหรือไม่? 

ข้อนั้ไม่ควรเลย พระโคดมผู้เจริญ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 90 

เพราะเหตุอะไร? 

เพราะเขาไม่บริสุทธิข , างฝ่ายมารดา. 

[๑๕๖] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน พราหมณกุมารในโลกนี้ 
พึงสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางขัตติยกัญญา เพราะอาศัยการอยู่ร่วมของคนทั้งสองนั้น พึงเกิดบุตรขึ้น 
บุตรผู้เกิดแต่ขัตติยกัญญากับพราหมณกุมาร จะควรได้ที่นั่งหรือนั้าในหมู , พราหมณ์บ้างหรือไม , ? 

ควรได้ พระโคดมผู้เจริญ. 

พวกพราหมณ์จะควรเชิญเขาให้บริโภคในการเลี้ยงเพื่อผู้ตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล 
ในการเลี้ยงเพื่อยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกได้บ้างหรือไม่? 

ควรเชิญเขาให้บริโภคได้ พระโคดมผู้เจริญ. 

พวกพราหมณ์ควรบอกมนต์ให้เขาหรือไม่? 

ควรบอกให้ พระโคดมผู้เจริญ. 

เขาควรลูกห้ามในหญิงทั้งหลายหรือไม่? 

เขาไม่ควรลูกห้ามเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

เขาควรจะได้รับอภิเษกเป็นกษัตริย์ได้บ้างหรือไม่? 

ข้อนี่ไม , ควรเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

เพราะเหตุอะไร? 

เพราะเขาไม่บริสุทธิฝ่ายบิดา. 

[๑๕๗] ดูกรอัมพัฏฐะ เมื่อเทียบหญิงกับหญิงก็ดี เมื่อเทียบชายกับชายก็ดี กษัตริย์ 
พวกเดียวประเสริฐ พวกพราหมณ์เลว ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
พราหมณ์ทั้งหลาย ในโลกนี่พึงโกนศีรษะพราหมณ์คนหนึ่ง มอมด้วยเถ้า เนรเทศเสียจาก 
แว่นแคว้นหรือจากเมืองเพราะโทษบางอย่าง เขาจะควรได้ที่นั่งหรือนั้าในหมู , พราหมณ์บ้างหรือไม่? 

ไม่ควรได้เลย พระโคดมผู้เจริญ. 

พวกพราหมณ์ควรเชิญเขาให้บริโภคในการเลี้ยงเพื่อผู้ตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล 
ในการเลี้ยงเพื่อยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกได้บ้างหรือไม่? 

ไม่ควรเชิญเขาให้บริโภคเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

พวกพราหมณ์ควรบอกมนต์ให้เขาหรือไม่? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 91 

ไม่ควรบอกให้เลย พระโคดมผู้เจริญ. 

เขาควรถูกห้ามในหญิงทั้งหลายหรือไม , ? 

เขาควรถูกห้ามทีเดียว พระโคดมผู้เจริญ. 

[๑๕๘] อัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน กษัตริย์ทั้งหลาย ในโลกนี้ 
พึงปลงเกศากษัตริย์องค์หนึ่ง มอมด้วยเถ้า แล้วเนรเทศเสียจากแว่นแคว้นหรือจากเมืองเพราะ 
โทษบางอย่าง เขาจะควรได้ที่นึ่งหรือนี้าในหมู , พราหมณ์บ้างหรือไม , ? 

ควรได้ พระโคดมผู้เจริญ. 

พวกพราหมณ์ควรเชิญเขาให้บริโภคในการเลี้ยงเพื่อผู้ตาย ในการเลี้ยงเพื่อการมงคล 
ในการเลี้ยงเพื่อยัญพิธี หรือในการเลี้ยงเพื่อแขกได้บ้างหรือไม่? 

ควรเชิญให้เขาบริโภคได้ พระโคดมผู้เจริญ. 

พวกพราหมณ์ควรบอกมนต์ให้เขาหรือไม่? 

ควรบอกให้ พระโคดมผู้เจริญ. 

เขาควรถูกห้ามในหญิงทั้งหลายหรือไม่? 

เขาไม่ควรถูกห้ามเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

ดูกรอัมพัฏฐะ กษัตริย์ย่อมถึงความเป็นผู้เลวอย่างยิ่ง เพราะเหตุที่ถูกกษัตริย์ด้วยอัน 
ปลงพระเกศา มอมด้วยเถ้า แล้วเนรเทศเสียจากแว่นแคว้นหรือจากเมือง ดูกรอัมพัฏฐะ 
แบ้ในเมื่อกษัตริย์ถึงความเป็นคนเลวอย่างยิ่งเช่นนี้พวกกษัตริย์ก็ยังประเสริฐ พวกพราหมณ์เลว 
ด้วยประการฉะนี้. 

สมจริงดังคาถาที่สนังกุมารพรหมได้ภาษิตไว้ ดังนี้ 
คาถาสินังกุมารพรหม 

[๑๕๙] กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุด 

ในหมู , ชนผู้รังเกียจด้วยโคตร 

ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุด 

ในหมู่เทวดาและมนุษย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 92 

[๑๖๐] ดูกรอัมพัฏฐะ ก็คาถานี้นั้น สนังกุมารพรหมขับถูกไม่ผิด ภาษิตไว้ถูก ไม่ผิด 
ประกอบด้วยประโยชน์ ไม , ใช่ไม , ประกอบด้วยประโยชน์ เราเห็นด้วย ดูกรอัมพัฏฐะ ถึงเรา 
ก็กล่าวเช่นนี้ว่า 

[๑๖๑] กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุด 

ในหมู , ชนผู้รังเกียจด้วยโคตร 

ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุด 

ในหมู่เทวดาและมนุษย์. 

จบ ภาณวารที่หนึ่ง 
วิชชาจรณสัมปทา 

[๑๖๒] อัมพัฏฐมาณพทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็จรณะนั้นเป็นไฉน วิชชา 
นั้นเป็นไฉน. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรอัมพัฏฐะ ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณ 
ยอดเยี่ยม เขาไม , พูดอ้างชาติอ้างโคตรหรืออ้างมานะว่า ท่านควรแก , เรา หรือท่านไม่ควรแก , เรา 
อาวาหมงคล วิวาหมงคล หรืออาวาหริวาหมงคล มีในที่ใด ในที่นั้นเขาจึงจะพูดอ้างชาติบ้าง 
อ้างโคตรบ้าง หรืออ้างมานะบ้างว่า ท่านควรแก่เรา หรือท่านไม่ควรแก่เรา ชนเหล่าใดยัง 
เกี่ยวข้องด้วยการอ้างชาติ ยังเกี่ยวข้องด้วยการอ้างโคตร ยังเกี่ยวข้องด้วยการอ้างมานะ หรือยัง 
เกี่ยวข้องด้วยอาวาหริวาหมงคล ชนเหล่านั้น ชื่อว่ายังห่างไกลจากวิชชาสมบัติ และจรณสมบัติ 
อันเป็นคุณยอดเยี่ยม การทำให้แจ้งซึ่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ อันเป็นคุณยอดเยี่ยมย่อมมีได้ 
เพราะละการเกี่ยวข้องด้วยการอ้างชาติ ความเกี่ยวข้องด้วยการอ้างโคตร ความเกี่ยวข้องด้วยการ 
อ้างมานะ และความเกี่ยวข้องด้วยอาวาหริวาหมงคล. 

[๑๖๓] ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ จรณะนั้นเป็นไฉน วิชชานั้นเป็นไฉนเล่า. 

ดูกรอัมพัฏฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฟิก บุรุษ ที่ควรแก ไม , มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงทำโลกนั้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 93 

พระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ 
ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิด 
เฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมปังธรรมนั้น ครั้นปังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ 
ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทาง 
ปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธ โดยส่วนเดียว 
ดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ 
ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมาเขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ 
ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้วสำรวมระวังใน 
พระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ” , 
ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

ดูกรอัมพัฏฐะ อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล? 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้อนี้ 
เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวม้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำ 
เป็นหลักฐานควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 94 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟ้งจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือพืงจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้นแตกร้าว 
กัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียง 
กัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คน 
พร้อมเพรียงกัน แบ้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ แบ้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง 
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วย 
ประโยชน์ โดยกาลอันควร แบ้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่น อันเป็นข้าศึก 
แก่กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกาย ด้วยดอกไม้ของหอมและ 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 


๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 95 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วย 
เครื่องตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิงการปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบจุลศีล. 

มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้ 
คือพืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ด เป็นที่ครบห้า 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ปานนี้ 
คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่องประเทืองผิว 
สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เห็น 
ปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพ มีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย การเล่น 
ปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคนจัณฑาล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 96 

การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก่ 
รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปกี้า การรบ การตรวจพล การขัดกระบวนทัพ 
กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่น 
การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตาแถวละสิบตา 
เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา 
เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนู 
น้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเรียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เห็น 
ปานนี้คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาด 
ที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ท้าด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็น 
ช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนู่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีศีหะและเสือเป็นต้น 
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม 
เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง 
เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม 
เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก 
ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 97 

วิจิตร ติดกรอบหน้า ปักปิน ใช้พัดวาลริชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะ 
ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องมหา 
อำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้ใ เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ 
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ 
เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้ไ เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่อง 
ทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบาง 
จำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เห็นปานนี้เช่นว่า ท่าน 
ไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด 
ข้าพเจ้าปฏิบัติลูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าว 
ก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชอง 
มาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ล้าสามารถ แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี และกุมารว่า 
ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา ดังนี้ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหว่าน 
ล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 98 
มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายเฟิน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า 
ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธี 
เติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน 
ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู 
เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอ 
ทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็น 
ศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ 
ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณ 
กุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะบ้า 
ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ 
ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า 
ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็น 
ปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายในจัก 
ยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกชักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายในจัก 
ถอย พระราชาภายในชักมีซัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา 
ภายในชักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็น 
ศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 99 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่าจักมีขันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรชัก 
เดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และ 
ดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็น 
อย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตร 
เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาตจักมีผลเป็น 
อย่างนี้ มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร 
ตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือพยากรณ์'ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวลแต่งกาพย์โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ศึอให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ริวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์ 
จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง 
ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 100 

เป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันม้านเรือน ทำกระเทย 
ให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ , นนี้ามนต์ 
รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยา 
แก้ปวดศีรษะ หุงนี้ไมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา 
ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวร 
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษกกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม , ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะ 
ราชศัตรูนั้น ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ 
เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 
ดูกรอัมพัฏฐะ ด้วยประการดังกล่าวมานั้แล ภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล 
จบมหาศีล. 


อินทรียสังวร 

ดูกรอัมพัฏฐะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย? ดูกรอัมพัฏฐะ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อ 
สำรวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌา และ 
โทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาชักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ภิกษุพิงเสียงด้วย 
โสต -.. ดมกลิ่นด้วยฆานะ -.. ลิ้นรสด้วยชิวหา -.. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย -.. รู้แจ้งธรรมารมณ์ 
ด้วยใจแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 101 

จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษามนินทรีย์ 
ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุประกอบด้วยอินทรียสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ ย่อมได้ 
เสวยสุขอันไม , ระคนด้วยกิเลสในภายใน ดูกรอัมพัฏฐะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่า 
เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

ดูกรอัมพัฏฐะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ? ดูกรอัมพัฏฐะ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว 
ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว 
การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ 
การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยสติสัมปชัญญะ. 

ดูกรอัมพัฏฐะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ? ดูกรอัมนัฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทาง 
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรอัมพัฏฐะ นกมีปีกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัว 
เป็นภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วย 
บิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรอัมพัฏฐะ 
ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ. 

ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ อันเป็นอริยะ 
เช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไท้ ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าช้า ป่าชัฏ 
ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง 
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำระจิต 
ให้บริสุทธ์จากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้าย คือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความกรุณา 
หวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธ์จากความประทุษร้าย คือ พยาบาทได้ 
ละลีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากลีนมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ 
ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากถีนมิทธะได้ ละอุทธัจจกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ 
ภายในอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา 
ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากวิจิกิจฉาได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 102 

ว่าด้วยอุปมานิวรณ์ ๕ 

ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
สำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขา จะพึงมี 
เหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงาน 
บัดนี้ การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว และทรัพย์ 
ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความ 
โสมนัส มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้และไม , มีกำลังกาย สมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้ และ 
มีกำลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้และไม , มีกำลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้ และมี 
กำลังกายเป็นปรกติ ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุ 
ฉันใด. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจาก 
เรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน 
เราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้ว และเราไม่ต้อง 
เสียทรัพย์อะไรๆ เลย ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีการพ้นจาก 
เรือนจำนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาส ไม , ได้พึ่งตัวเอง พึ่งผู้อื่น ไปไหน 
ตามความพอใจไม , ได้ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไม , ต้องพึ่งผู้อื่น 
เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงมีความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
เมื่อก่อนเราเป็นทาส พึ่งตัวเองไม , ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม , ได้ บัดนี้เราพ้น 
จากความเป็นทาสนั้นแล้ว พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ 
ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทยแก , ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 103 

ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย์ มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร 
หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้ บรรลุถึงหมู่บ้าน 
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภคสมบัติ 
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า บัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้น บรรลุ 
ถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแล้ว ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส 
มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

รูปฌาน ๔ 

ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ที่ยังละไม , ได้ในตน เหมือนหนี้ 
เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน เหมือนความไม , มีหนี้เหมือนความไม่มีโรค เหมือน 
การพ้นจากเรือนจำ เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 

เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อปราโมทย์ 
แล้วย่อมเกิดปติ เมื่อมีปิติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข 
จิตย่อมตั้งมื่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปิดึ 
และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ แม้ซัอนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่ง. 

ดูกรอัมพัฏฐะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน 
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่ง. 

ดูกรอัมพัฏฐะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย 
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา 
มีสติอยู่เป็นสุข แม้ซ้อนี้ก็เป็นจรณะของเธอประการหนึ่ง 

ดูกรอัมพัฏฐะอีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุขเพราะละสุข 
ละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็น 
จรณะของเธอประการหนึ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ แม้นี้แลคือจรณะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 104 

วิชชา ๘ 
วิปัสสนาญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล 
มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง 
ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัย 
อยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงาม เกิดเองอย่าง 
บริสุทธิแปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส แวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียว 
เหลือง แดง ขาว หรือนวลร้อยอยู่ในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้น วางไว้ในมือ 
แล้วพิจารณาเห็นว่าแก้วไพฑูรย์นี้งาม เกิดเองอย่างบริสุทธิ” , แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว 
สุกใส แวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียวเหลือง แดง ขาวหรือ นวลร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้น 
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมน้อมโน้มจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรา 
นี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิด แต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด 
ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรา 
นี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้ เนื่องอยู่ในกายนี้ แม้ซ้อนี้ก็เป็นวิชชาของเธอประการหนึ่ง. 

มโนมขิทธิญาณ 

ภิกษุนั้น ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ 
มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบล้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือน 
บุรุษจะพึงชักไล้ออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้หญ้าปล้อง นี้ไล้'หญ้าปล้อง 
อย่างหนึ่ง ไล้อย่างหนึ่ง ก็แต่ไล้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงชักดาบออกจากฟิก เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบ นี้ฟิก ดาบอย่างหนึ่ง ฟิกอย่างหนึ่ง 
ก็แต่ดาบชักออกจากฟิกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึง 
คิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้งู นี้คราบ งูอย่างหนึ่ง คราบอย่างหนึ่ง ก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเอง 
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือนิรมิตกายอื่นจาก 
กายนี้มีรูปเกิดแต่ , ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบล้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง แม้ข้อนี้ก็เป็นวิชชา 
ของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 105 
อิทธิวิธญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว 
เป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพง 
ภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในนํ้าก็ได้ เดินบน 
นำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์ 
พระอาทิตย์ซึ่ง มีฤ ทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ 
ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาด เมื่อนวดดินดีแล้ว 
ต้องการภาชนะชนิดใดๆ พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างงา 
หรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาด เมื่อแต่งงาดีแล้ว ต้องการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทำเครื่องงาชนิด 
นั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ฉลาด เมื่อ 
หลอมทองดีแล้ว ต้องการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทำทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ 
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ 
คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ 
ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในนํ้าก็ได้ 
เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์ 
พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นวิชชาของเธอประการหนึ่ง. 

ทิพยโสตญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียง 
ทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ ๙ ล่วงโสตของมนุษย์ ดูกร 
อัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงได้ยินเสียงกลองบ้าง เสียงตะโพนบ้าง 
เสียงสังข์บ้าง เสียงบัณเฑาะว์บ้าง เสียงเปิงมางบ้าง เขาพึงเข้าใจว่าเสียงกลองดังนี้บ้าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 106 

เสียงตะโพนดังนี้บ้าง เสียงสังข์ดังนี้บ้าง เสียงบัณเฑาะว์ดังนี้บ้าง เสียงเปิงมางดังนี้บ้าง ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ 
เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธ ล่วงโสตของมนุษย์ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นวิชชาของเธอประการหนึ่ง. 

เจโตปริยญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของ 
บุคคลอื่นด้วยใจ คือ จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือชิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมี 
โทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ 
หรือชิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าชิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่ หรือจิตพึง 1 ซ่านก็รู้'ว่าจิต 
พึงซ่าน ชิตเป็นมหรรคตก็รู้'ว่าจิตเป็นมหรรคต หรือจิตไม , เป็นมหรรคตก็รู้ว่าชิตไม่เป็นมหรรคต 
จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าชิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 
จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าชิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม , เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิต 
หลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่ม 
ที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิสะอาด หรือในภาชนะนี้าอันใส 
หน้ามีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝ หรือหน้าไม , มีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ 
คือ จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิต 
มีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ ชิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิต 
ปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่านก็รู้ว่าจิตพึงซ่าน 
จิตเป็นมหรรคตก็รู้'ว่าจิตเป็นมหรรคต หรือจิตไม่เป็นมหรรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรรคต จิตมีชิตอื่น 
ยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม , มีชิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ 
ก็รู้ว่าชิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม , เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น 
หรือชิตไม , หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น แม้ซัอนี้ก็เป็นวิชชาของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 107 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้ 
เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง 
สิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้าง 
พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง 
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณ 
อย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติ 
จากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่น 
แล้วจากบ้านแบ้นั้นไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได้ 
อย่างนี้ว่า เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น 
ได้พูดอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น เราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโน้น แม้ในบ้านนั้น เราก็ได้ยืน 
อย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้าน 
ของตนตามเติม ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติ 
บ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัป 
เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตร 
อย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียง 
เท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็น 
อันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ แม้ข้อนี้ก็เป็นวิชชาของเธอ 
ประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 108 

จุตูปปาตญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ 
ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุ 
อันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบ 
ด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วย 
อำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก 
ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น 
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อม 
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต 
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ๙ ล่วงจักษุของมนุษย์ 
ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ ณ ทาง 
๓ แพร่งท่ามกลางพระนคร บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมู , ชนกำลังเข้าไปสู่เรือน 
บ้าง กำลังออกจากเรือนบ้าง กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้าง นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่งท่ามกลาง 
พระนครบ้าง เขาจะพึงรู้ว่า คนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือน เหล่านี้ออกจากเรือน เหล่านี้สัญจรเป็นแถว 
ในถนน เหล่านี้นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่งท่ามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้ม 
น้อมชิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว 
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุ 
ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต 
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระท่าด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้า 
แต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วย 
กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระท่าด้วย 
อำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้ 
เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไป 
ตามกรรมด้วยประการฉะนี้แม้ซัอนี้ก็เป็นวิชชาของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 109 
อาสวักขยญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ 
นี้อาสวนึโรธคามินิปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสว 
แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี ดูกรอัมพัฏฐะ เปรียบ 
เหมือนสระนั้าบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น จะพึงเห็น 
หอยโข่งและหอยกาบต่างๆ ม้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง กำลังว่ายอยู่บ้าง 
หยุดอยู่บ้างในสระนั้านั้น เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า สระนี้านี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัว หอยโข่งและ 
หอยกาบต่างๆ บ้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง เหล่านี้กำลังว่ายอยู่บ้าง กำลังหยุด 
อยู่บ้าง ในสระนั้น ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ 
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา 
เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินิปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว 
ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี แม้ข้อนี้ก็เป็นวิชชาของเธอประการหนึ่ง ดูกรอัมพัฏฐะ นี้แล 
คือวิชชานั้น. 

ดูกรอัมพัฏฐะ ภิกษุผู้ปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ 
บ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทั้งวิชชาและจรณะบ้าง อันวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอย่างอื่น ซึ่งดียิ่งกว่า 
หรือประณีตกว่านี้ไม่มี. 

ทางเสื่อมวิชชาและจรณะ ๔ 

ดูกรอัมพัฏฐะ วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แล มีทางเสื่อมอยู่ 
๔ ประการ ๔ ประการเป็นไฉน? 

๑. ดูกรอัมพัฏฐะ สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เมื่อไม่บรรลุวิชชาสมบัติ และ 
จรณสมบัติอันเป็นคณยอดเยี่ยมนี้หาบบริขารดาบสเข้าไปส่ราวป่าด้วยตั้งใจว่า ชักบริโภคผลไม้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 110 

ที่หล่น สมฌพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ นี้เป็น 
ทางเสื่อมข้อที่หนึ่ง. 

[๑๖๔] ๒. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกข้อหนึ่ง สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุ 
วิชชาสมบัติ และจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ 
ถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่า จักบริโภคเหง้าไม้รากไม้และผลไม้ สมณพราหมณ์ 
นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สอง. 

[๑๖๕] ๓. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกข้อหนึ่ง สมณพราหมณ์บางคนในโลก นี้ เมื่อไม่บรรลุ 
วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยม ไม่สามารถที่จะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ และ 
ไม , สามารถจะหาเหง้าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้ จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้ม้าน หรือนิคมแล้ว 
บำเรอไฟอยู่ สมณพราหมณ์นั้น ต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ 
นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สาม. 

[๑๖๖] ๔. ดูกรอัมพัฏฐะ อีกข้อหนึ่ง สมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุ 
วิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยม ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ 
ไม่สามารถจะหาเหง้าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้ และไม่สามารถจะบำเรอไฟได้ จึงสร้างเรือน 
มีประตูสี่ด้านไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่ง แล้วสำนักอยู่ด้วยตั้งใจว่าผู้ใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้จะเป็น 
สมณะหรือพราหมณ์ก็ตาม เราชักบูชาท่านผู้นั้นตามสติกำลัง สมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอ 
ท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สี่. 

ดูกรอัมพัฏฐะ ทางเสื่อมแห่งวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้มีอยู่ 
๔ ประการดังนี้. 

[๑๖๗] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอกับอาจารย์ย่อมปรากฏ 
ในวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้บ้างหรือไม่? 

ข้อนี้'ใม , มีเลย พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้ากับอาจารย์เป็นอะไร วิชชาสมบัติและจรณสมบัติ 
อันเป็นคุณยอดเยี่ยมเป็นอะไร ข้าพเจ้ากับอาจารย์ ยังห่างไกลจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติ 
อันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 111 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอกับอาจารย์เมื่อไม่บรรลุวิชชาสมบัติ 
และจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แหละ หาบบริกขารดาบสเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่า จัก 
บริโภคผลไม้ที่หล่น บ้างหรือไม่? 

ข้อนี้ไม , มีเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอกับอาจารย์เมื่อไม่บรรลุวิชชาสมบัติ 
และจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้และไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้จึงถือเสียม 
และตะกร้าเข้าไปสู่ราวป่า ด้วยตั้งใจว่า ชักบริโภคเหง้าไม้รากไม้และผลไม้ม้างหรือไม่? 

ข้อนี้'ใม , มีเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอกับอาจารย์เมื่อไม่บรรลุวิชชาสมบัติ 
และจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้และไม่สามารถ 
จะหาเหง้าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้ จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้ๆ ม้านหรือนิคม แล้วบำเรอไฟ 
อยู่ ม้างหรือไม่? 

ข้อนี้ไม , มีเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอกับอาจารย์เมื่อไม่บรรลุวิชชาสมบัติ 
และจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ไม่สามารถจะหา 
เหง้าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้ และไม่สามารถจะบำเรอไฟได้ จึงสร้างเรือนไฟที่มีประตู 
สี่ด้านไว้ที่หนทางใหญ่สี่แพร่ง แล้วสำนักอยู่ด้วยตั้งใจว่า ผู้ใดที่มาจากทิศทั้ง ๔ นี้ จะเป็นสมณะ 
หรือพราหมณ์ก็ตาม เราชักบูชาพ่านผู้นั้นตามสติกำลัง บ้างหรือไม่? 

ข้อนี้ไม , มีเลย พระโคดมผู้เจริญ. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารย์เสื่อมจากวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยม 
นี้ด้วย และคลาดจากทางเสื่อมของวิชชาสมบัติและจรณสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยม ๔ ประการ 
นี้ด้วย. 

[๑๖๘] ดูกรอัมพัฏฐะ ก็พราหมณ์โปกขรสาติอาจารย์ของเธอได้พูดว่า สมณะโล้น 
บางเหล่าเป็นเชื้อสายคฤหบดี กัณหโคตร เกิดแต่บาทของพรหม ประโยชน์อะไรที่พวกพราหมณ์ 
ผู้ทรงไตรวิชาจะสนทนาด้วย ดังนี้แม้แต่ทางเสื่อม ตนก็ยังไม , ได้บำเพ็ญ ดูกรอัมนัฏฐะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกายสีลขันธวรรค - หน้าที่ 112 

ความผิดของพราหมณ์โปกขรสาติอาจารย์ของเธอนี้เพียงใด ถึงพราหมณ์โปกขรสาติกินเมืองที่ 
พระเจ้าปเสนทิโกศลพระราชทาน พระองค์ยังไม่ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเผ้าหน้าพระ 
ที่นั่ง เวลาจะทรงปรึกษาด้วย ก็ทรงปรึกษานอกพระวิสูตร ดูกรอัมพัฏฐะ ไฉนเล่าจึงไม่ 
พระราชทานการเข้าเผ้าต่อหน้าพระที่นั่งแก่เขาผู้รับภิกษาที่ชอบธรรม ซึ่งพระราชทานให้ ดูเถิด 
อัมพัฏฐะ ความคิดของพราหมณ์โปกขรสาตึอาจารย์ของเธอนี้เพียงใด. 

[๑๖๙] ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงช้าง 
พระที่นั่งหรือรถพระที่นั่ง จะทรงปรึกษาราชกิจบางเรื่องคับมหาอำมาตย์ หรือพระราชวงศานุวงศ์ 
แล้วเสด็จไปประทับอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่งจากที่นั้น ภายหลังคนชั้นศูทรหรือทาสของศูทรพึงมา ณ 
ที่นั้นแล้วพูดอ้างว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสอย่างนี้ๆ เพียงเขาพูดได้เหมือนพระราชาตรัส 
หรือปรึกษาได้เหมือนพระราชาทรงปรึกษา จะจัดว่าเป็นพระราชาหรือราชมหาอำมาตย์ได้หรือไม่? 

ข้อนั้เป็นไม , ได้ พระโคดมผู้เจริญ. 

บุรพฤาษี ๙ ตน 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอก็เช่นนั้นเหมือนกัน บรรดาฤาษีผู้เปีนบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ 
คือฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส 
ฤาษีภารทวาชะ ฤาชีวาเสฏฐะ ฤาชีกัสสปะ ฤาป็ภคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์ บอกมนต์ ในปัจจุบันนี้ 
พวกพราหมณ์ขับตาม กล่าวตาม ซึ่งบทมนต์ของเก่านั้ที่ท่านขับแล้ว บอกแล้ว รวบรวมไว้แล้ว 
กล่าวได้ลูกต้อง บอกได้ลูกต้อง ตามที่ท่านกล่าวไว้ บอกไว้ เพียงคิดว่าเรากับอาจารย์เรียนมนต์ 
ของท่านเหล่านั้น เธอชักเป็นฤาป็หรือปฏิบัติเพื่อเป็นฤาชีได้ ดังนี้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอได้ฟ้งพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้เป็น 
อาจารย์และเป็นปาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไร บรรดาฤาป็ผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาชี 
อัฏฐะ ฤาชีวามกะ ฤาชีวามเทวะ ฤาป็เวสสามิตร ฤาชียมตัคคี ฤาชีอังคีรส ฤาชีภารทวาชะ 
ฤาชีวาเสฏฐะ ฤาชีกัสสปะ ฤาชีภคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์ บอกมนต์ ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ 
ขับตาม กล่าวตาม ซึ่งบทมนต์ของเก่านั้ที่ท่านขับแล้ว บอกแล้ว รวบรวมไว้แล้ว กล่าวได้ 
ลูกต้อง บอกได้ลูกต้อง ตามที่ท่านกล่าวไว้ บอกไว้ ฤาชีเหล่านั้นอาบนั้า ทาตัวเรียบร้อย 
แต่งผม แต่งหนวด สวมพวงดอกไม้และเครื่องอาภรณ์ นุ่งผ้าขาว อิ่มเอิบ พรั่งพร้อม 
บำเรออยู่ด้วยกามคุณห้า เหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนั้หรือไม่? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 113 

ไม , เหมือน พระโคดมผู้เจริญ ... 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ฤาษีเหล่านั้นบริโภค ข้าวสาลีที่เก็บ 
กากแล้ว มีแกงและกับหลายอย่าง เหมือนเธอกับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่? 

ไม , เหมือน พระโคดมผู้เจริญ ... 

ดูกรอัมพัฏฐะ -.. ฤาษีเหล่านั้นบำเรออยู่ด้วยเหล่านารีผู้มีร่างกระชดกระช้อย เหมือนเธอ 
กับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่? 

ไม , เหมือน พระโคดมผู้เจริญ ... 

ดูกรอัมพัฏฐะ -.. ฤาษีเหล่านั้นใช้รถเทียมม้าหางตัด แทงด้วยปฏักด้ามยาวเหมือนเธอ 
กับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่? 

ไม , เหมือน พระโคดมผู้เจริญ ... 

ฤาษีเหล่านั้นใช้บุรุษขัดกระบี่ให้รักษาเชิงเทินแห่งนคร ที่มีคูล้อมรอบลงลิ่ม เหมือนเธอ 
กับอาจารย์ในบัดนี้หรือไม่? 

ไม , เหมือน พระโคดมผู้เจริญ ... 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอกับอาจารย์มิได้เป็นฤาษีเลย ทั้งมได้ปฏิบัติเพื่อเป็นฤาษีด้วยประการ 
ฉะนี้แล ดูกรอัมพัฏฐะ ผู้ใดมีความเคลือบแคลงสงสัยในเรา ผู้นั้นจงถามเราด้วยปัญหา 
เราจักชำระให้ด้วยการพยากรณ์. 

[๑๗๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารจงกรมแล้ว. แม้อัมพัฏฐมาณพ 
ก็ออกจากพระวิหารเดินจงกรมแล้ว. ขณะที่อัมพัฏฐมาณพเดินจงกรมตามพระผู้มีพระภาคอยู่นั้น 
ได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผู้มีพระภาคก็ได้เห็นมหาปุริสลักษฌ 
๓๒ ประการโดยมาก เว้นอยู่ ๒ ประการ คือพระคุยหะเร้นอยู่ในฟิก ๑ พระชิวหาใหญ่ ๑ จึงยัง 
เคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อ ไม , เลื่อมใสอยู่ ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงดำริว่า อัมพัฏฐมาณพ 
นี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เว้นอยู่ ๒ ประการ คือ คุยหะเร้นอยู่ในฟิก ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 114 

ชิวหาใหญ่ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อไม่เลื่อมใสอยู่ ทันใดนั้น จึงทรงบันดาล 
อิทธาภิสังขาร ให้อัมพัฏฐมาณพได้เห็นพระคุยหะเร้นอยู่ในฟิก และทรงแลบพระชิวหาสอด 
เข้าช่องพระกรรณทั้ง ๒ กลับไปมา สอดเข้าช่องพระนาสิกทั้ง ๒ กลับไปมา แผ่ปิดจนมิดมณฑล 
พระนลาต. 

[๑๗๑] ครั้งนั้น อัมพัฏฐมาณพคิดว่า พระสมณโคดมประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่อง ดังนี้แล้วจึงได้ทูลลาพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ 
ข้าพเจ้าขอทูลลาไป ณ บัดนี้ข้าพเจ้ามีกิจมาก มีธุระมาก. 

ดูกรอัมพัฏฐะ เธอจงสำคัญกาลอันควรบัดนี้แล้วอัมพัฏฐมาณพก็ขึ้นรถม้ากลับไป. 

โปกขรสาติพราหมณ์ 

[๑๗๒] สมัยนั้น พราหมณ์โปกขรสาติลุกออกมานั่งคอยรับอัมพัฏฐมาณพอยู่ ณ อาราม 
ของตน พร้อมด้วยพราหมณ์หมู , ใหญ่ ฝ่ายอัมพัฏฐมาณพขับรถไปอารามของตนจนสุดทางที่รถ 
ไปได้ แล้วลงเดินเข้าไปหาพราหมณ์โปกขรสาตึ ไหว้แล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 
พราหมณ์โปกขรสาติถามว่า พ่ออัมพัฏฐะ พ่อได้เห็นพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นแล้วหรือ? 

ได้เห็นแล้ว ท่าน. 

ก็เกียรติศัพท์ของท่านพระโคดมพระองค์นั้นที่ขจรไป จริงตามนั้น ไม่เป็นอย่างลื่นหรือ 
ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริง ไม่เป็นอย่างลื่นหรือ. 

เกียรติศัพท์ของท่านพระโคดมพระองค์นั้นที่ขจรไป จริงตามนั้น ไม่เป็นอย่างลื่นเลย 
ท่านพระโคดมพระองค์นั้นทรงคุณเช่นนั้นจริง ไม่เป็นอย่างลื่นเลย และประกอบด้วยมหาปุริส 
ลักษณะ ๓๒ ประการ บริบูรณ์ไม่บกพร่อง. 

พ่อได้สนทนาปราศรัยอะไร ด้วยหรือไม่? 

ได้สนทนาปราศรัยด้วยทีเดียว. 

พ่อได้สนทนาปราศรัยอย่างไรบ้าง? 

ทันใดนั้นอัมพัฏฐมาณพได้เล่าเรื่องเท่าที่ตนได้สนทนาปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ให้ 
พราหมณ์โปกขรสาติทราบทุกประการ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 115 

[๑๗๓] เมื่ออัมพัฏฐมาณพกล่าวอย่างนี้พราหมณ์โปกขรสาติได้กล่าวว่า พุทโธ , เอ๋ย 
พ่อบัณฑิตของเรา พุทโธ่เอ๋ย พ่อพหูสูตของเรา พุทโธ , เอ๋ย พ่อทรงไตรวิชาของเรา ได้ยินว่า 
คนเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จะพึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกเสีย เพราะท่าน 
ผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้เจ้าได้พูดกระทบกระเทียบพระโคดมอย่างนี้ๆ แต่พระโคดมกลับ 
ยกเอาพวกเราขึ้นเป็นตัวเปรียบเทียบอย่างนี้ๆ พุทโธ , เอ๋ย พ่อบัณฑิตของเรา พุทโธ่เอ๋ย 
พ่อพหูสูตของเรา พุทโธ , เอ๋ย พ่อทรงไตรวิชาของเรา ได้ยินว่า คนเบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 
กายแตก จะพึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเสียเพราะท่านผู้ประพฤติประโยชน์เช่นนี้. 

พราหมณ์โปกขรสาดึโกรธ ขัดใจ เอาเท้าปัดอัมพัฏฐมาณพให้ล้มลงแล้ว ใคร่จะไปเฝ็า 
พระผู้มีพระภาคเสียในขณะนั้นทีเดียว. พวกพราหมณ์เหล่านั้นได้พูดห้ามว่า ท่าน วันนี้เกินเวลา 
ที่จะไปเฝ็าพระสมณโคดมเสียแล้ว พรุ่งนี้ค่อยไปเถิด. 

[๑๗๔] ครั้งนั้น พราหมณ์โปกขรสาดึให้จัดแจงของเคี่ยวของบริโภคอย่างประณีตใน 
นิเวศน์ของตนแล้วเอาใส่รถ เมื่อคบเพลิงยังตามอยู่ ได้ออกจากอุกกัฏฐนคร ขับรถตรงไปยัง 
ราวป่าอิจฉาบังคลวัน ครั้นไปสุดทางรถ ลงเดินเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัย 
กับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
แล้วได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อัมพัฏฐมาณพศิษย์ของข้าพเจ้าได้มาที่นี้หรือ? 

ได้มา พราหมณ์. 

พระองค์ได้สนทนาปราศรัยอะไรๆ กับเขาหรือไม่? 

ได้สนทนา พราหมณ์ 

พระองค์ได้สนทนาปราศรัยกับเขา อย่างไร? 

ทันใดนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเล่าเรื่องเท่าที่พระองค์ได้สนทนาปราศรัยกับอัมพัฏฐ 
มาณพ ให้พราหมณ์โปกขรสาดึทราบทุกประการ. 

[๑๗๕] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้แล้ว พราหมณ์โปกขรสาติได้ทูลว่า ข้าแต่ 
พระโคดมผู้เจริญ อัมพัฏฐมาณพเป็นคนโง , ได้โปรดอดโทษให้เขาเถิด. 

ภ. อัมพัฏฐมาณพจงมีความสุขเถิด พราหมณ์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 116 

ครั้งนั้น พราหมณ์โปกขรสาติได้พิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของ 
พระผู้มีพระภาคก็'ได้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ โดยมากเว้นอยู่ ๒ ประการ คือ พระ 
คุยหะเร้นอยู่ในฟิก ๑ พระชิวหาใหญ่ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ ไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใสอยู่ 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงดำริว่า พราหมณ์โปกขรสาดึนี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
ของเราโดยมาก เว้นอยู่ ๒ ประการ คือ คุยหะเร้นอยู่ในฟิก ๑ ชิวหาใหญ่ ๑ จึงยังเคลือบแคลง 
สงสัย ไม่เชื่อ ไม่เลื่อมใสอยู่ ทันใดนั้น จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้พราหมณ์โปกขรสาติ 
ได้เห็นพระคุยหะเร้นอยู่ในฟิก และทรงแลบพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกรรณทั้ง ๒ กลับไปมา 
สอดเข้าช่องพระนาสิกทั้ง ๒ กลับไปมา แผ่ปิดจนมิดมณฑลพระนลาต พราหมณ์โปกขรสาติ 
คิดว่าพระสมณโคดมประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการบริบูรณ์ ไม่บกพร่อง ดังนี้ 
แล้วทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารในวันนี้ 
พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการนิ่งอยู่ พราหมณ์โปกขรสาติทราบว่า พระผู้มีพระภาค 
ทรงรับนิมนต์แล้ว จึงทูลภัตตกาลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้ว ภัตตาหารเสร็จแล้ว. 

[๑๗๖] ครั้งนั้น เวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงลือบาตรจีวร เสด็จเข้าไป 
ยังนิเวศน์ของพราหมณ์โปกขรสาติพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ประทับนิ่งบนอาสนะที่จัดถวาย. 
พราหมณ์โปกขรสาติได้อังคาสพระผู้มีพระภาค ให้ทรงอิ่มหนำเพียงพอด้วยของเคี้ยวของฉันอัน 
ประณีต ด้วยมือของตน และพวกมาณพก็ได้อังคาสพระภิกษุสงฆ์. ครั้นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ 
วางพระหัตถ์จากบาตรแล้ว พราหมณ์โปกขรสาติลืออาสนะตํ่านิ่งเฝ็าอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุบุพพิกถาแก , พราหมณ์โปกขรสาติ คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา 
สัคคกถา โทษของกามที่ตํ่าช้า เศร้าหมอง และอานิสงส์ในการออกจากกาม เมื่อทรงทราบว่า 
พราหมณ์โปกขรสาดี มีจิตคล่อง มีจิตอ่อน มีจิตปราศจากนิวรณ์ มีชิตสูง มีจิตผ่องใสแล้ว 
จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ 
สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณ์โปกขรสาติ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน 
ได้เกิดขึ้นแล้วแก , พราหมณ์โปกขรสาติว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวล 
มีความดับไปเป็นธรรมดา ณ ที่นิ่งนั้นแล เหมือนผ้าที่สะอาด ปราศจากมลทินควรรับนั้าย้อม 
ด้วยดี ฉะนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 117 

พราหมณ์โปกขรสาติแสดงตนเป็นอุบาสก 
[๑๗๗] ลำดับนั้น พราหมณ์โปกขรสาติ เห็นธรรม ถึงธรรม รู้แจ้งธรรม หยั่งทราบ 
ธรรม ข้ามความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกล้วกล้าแล้ว ไม , ต้องเชื่อผู้อื่นใน 
สัตถุศาสนา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก , คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด 
ด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระโคดมผู้เจริญ ทรงประกาศ พระธรรมโดยอเนก 
ปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้พร้อมทั้งบุตรภริยา บริษัทและ 
อำมาตย์ ขอถึงพระองค์ และพระธรรม และพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระสมณโคดมผู้เจริญ 
จงทรงจำข้าพระองค์ ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอพระองค์ 
จงเสด็จเข้าไปสู่สกุลโปกขรสาดึ เหมือนเข้าไปสู่สกุลแห่งอุบาสกอื่นๆ ในนครอุกกัฏฐะ เหล่า 
มาณพมาณริกาในสกุลโปกขรสาตินั้น จักไหว้ จักลุกรับ จักถวายอาสนะ หรือนี้า จักเลื่อมใส 
ในพระองค์ ข้อนั้น ชักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มาณพมาณริกาเหล่านั้นสิ้นกาลนาน 
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรพราหมณ์ ท่านกล่าวชอบ ดังนี้แล. 

จบอัมพัฏฐสูตร ที่ ๓. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 118 

๔. โสณทัณฑสูตร 

[๑๗๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในอังคชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ 
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครขัมปา ได้ยินว่า สมัยนั้นพระองค์ประทับอยู่ใกล้ขอบสระโบกขรณี 
คัคครา ในนครจัมปา. 

ว่าด้วยพุทธคุณ 

[๑๗๙] สมัยนั้น พราหมณ์โสณทัณฑะ ครองนครจัมปาซึ่งคับคั่งด้วยประชาชนและหมู่ 
สัตว์ อุดมด้วยหญ้า ด้วยไม้ ด้วยนั้า สมบูรณ์ด้วยธัญญาหารซึ่งเป็นราชสมบัติอันพระเจ้าแผ่นดิน 
มคธจอมเสนา พระนามว่าพิมพิสาร พระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นส่วนพรหมไทย พราหมณ์ 
และคฤหบดีชาวนครจัมปาได้สดับข่าวว่าพระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จ 
จาริกไปในอังคชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจมปา ประทับ 
อยู่ใกล้ขอบสระโบกขรณีคัคครา ในนครจัมปา เกียรติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้น 
ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง 
โดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี'ฟิกบุรุษที่ควร‘ฟิก 
ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทังหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนก 
พระธรรม พระองค์ทรงท่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปญญา 
อันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม 
ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ 
พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ ๙ บริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลาย เห็นปานนั้น ย่อมเป็น 
การดีแล ดังนี้ครั้งนั้นพรหมฟ้และคฤหบดีชาวนครจํมัปา ออกจากนครจัมปา รวมกันเป็นหมู , ๆ 
พากันไปยังสระโบกขรณีคัคครา. 

ว่าด้วยคุณของโสณท้ณฑพราหมณ์ 

[๑๘๐] สมัยนั้น พราหมณ์โสณทัณฑะพักผ่อนกลางวันอยู่ ณ ปราสาทชั้นบน ได้เห็น 
พราหมณ์และคฤหบดีชาวนครจํมัปา ออกจากนครจัมปา รวมกันเป็นหมู , ๆ พากันไปยังสระโบก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 119 

ขรณีคัคครา จึงเรียกนักการมาถามว่า พ่อนักการ พราหมณ์และคฤหบดีชาวนครจัมปาออกจาก 
นครขัมปา รวมกันเป็นหมู , ๆ พากันไปยังสระโบกขรณีคัคคราทำไมกัน. 

นักการ. มีเรื่องอยู่ ท่านผู้เจริญ พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุล 
เสด็จจาริก ไป ในอังคชนบทพร้อมด้วย ภิกษุ สงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงนครจัมปา 
ประทับอยู่ใกล้ขอบสระโบกขรณีกัคครา ในนครจัมปา เกียรติศัพท์อันงามของพระองค์ขจรไปแล้ว 
อย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จ ไป ดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี' ฟิก บุรุษที่ควร แก ไม่มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นพากัน ไป เฝ็าท่านพระโคดมองค์นั้น. 

โสณทัณฑะ ถ้าเช่นนั้น ท่านจงไปหาเขาแล้ว บอกเขาอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงรอก่อน 
ท่านพราหมณ์โสณทัณฑะจะไปเฝ็าสมณโคดมด้วย. 

นักการรับคำ แล้วไปหาพราหมณ์และคฤหบดีชาวนครจัมปา แล้วบอกตามคำสั่งว่า ท่าน 
ทั้งหลาย พราหมณ์โสณทัณฑะสั่งว่า ขอท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านพราหมณ์โสณทัณฑะจะไปเฝ็า 
ด้วย. 

[๑๘๑] สมัยนั้น พวกพราหมณ์ต่างเมืองประมาณ ๕๐๐ คน มาทักอยู่ในนครจํมัปาด้วย 
กรณียกิจบางอย่าง เขาได้ทราบว่า พราหมณ์โสณทัณฑะจะไปเฝ็าพระสมณโคดม จึงพากันเข้าไป 
หาแล้วถามว่า ได้ทราบว่าท่านจะไปเฝ่าพระสมณโคดมจริงหรือ? 

โสณทัณฑะ เราคิดว่าจะไป. 

พวกพราหมณ์ อย่าเลยท่านโสณทัณฑะ ท่านไม , ควรไปเฝ่าพระสมณโคดม ถ้าท่านไป 
ท่านจะเสียเกียรติยศ เกียรติยศของพระสมณโคดมจักรุ่งเรืองด้วยเหตุนี้แหละ ท่านจึงไม่ควรไป 
พระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหาท่าน อนึ่งท่านเป็นอุภโตสุชาตทั้งฝ่ายมารดาและบิดา 
มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะทัดล้านติเตียนได้ด้วยอ้างถึง 
ชาติเพราะเหตุนี้ท่านจึงไม่ควรไปเฝ็าพระสมณโคดม พระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหา 
ท่าน อนึ่งท่านเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมาก -.. อนึ่งท่านเป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์ 
รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ คัมภีร์เกตุภะพร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิสิหาส เป็นที่ ๕ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 120 

เป็นผู้เข้าใจตัวบท เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ -.. 

อนึ่งท่านมีรูปงาม น่าดูน่าเลื่อมใส กอปรด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก มีพรรณคล้ายพรหม มีรูปร่าง 
คล้ายพรหมน่าลูน่าชมไม่น้อย -.. อนึ่งท่านเป็นผู้มีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบด้วยศีลยั่งยืน -.. อนึ่ง 
ท่านเป็นผู้มีวาจาไพเราะ มีสำเนียงไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองสละสลวยหาโทษมิได้ 
ให้ผู้ฟ้งเข้าใจเนื้อความได้ขัด -.. อนึ่งท่านเป็นอาจารย์และปาจารย์ของชนหมู่มาก สอนมนต์มาณพ 
ถึง ๓๐๐ คน มาณพเป็นอันมาก ต่างทิศต่างชนบทผู้ต้องการมนต์ ใคร่จะมาเรียนมนต์ในสำนัก 
ของท่านพากันมา -.. อนึ่งท่านเป็นคนแก , เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับ ส่วน 
พระสมณโคดมเป็นคนหนุ่ม และบวชแต่ยังหนุ่ม -.. อนึ่งท่านเป็นผู้อันพระเจ้าแผ่นดินมคธ จอม 
เสนา พระนามว่าพิมพิสาร ทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม -.. อนึ่งท่านเป็นผู้อันพราหมณ์ 
โปกขรสาดิสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม -.. อนึ่งท่านครองนครจัมปา ซึ่งคับคั่งด้วยประชาชน 
และหมู่สัตว์ อุดมด้วยหญ้า ด้วยไม้ ด้วยนื้า สมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร ซึ่งเป็นราชสมบัติอันพระเจ้า 
แผ่นดินมคธ จอมเสนา พระนามว่าพิมพิสาร พระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นส่วนพรหมไทย 
เพราะเหตุนี้แหละ ท่านจึงไม่ควรไปเผ่าพระสมณโคดม พระสมณโคดมต่างหากควรจะเสด็จมาหา 
ท่านดังนี้. 

ว่าด้วยพุทธคุณ 

[๑๘๒] เมื่อพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้ว พราหมณ์โสณทัณฑะได้กล่าวว่า ท่านทั้งหลาย 
ล้าอย่างนั้น ขอพวกท่านจงฟ้งข้าพเจ้าม้าง เรานี้แหละควรไปเผ่าท่านพระโคดมพระองค์นั้น ท่าน 
พระโคดมไม่ควรจะเสด็จมาหา ได้ยินว่าพระสมณโคดมเป็นอุภโตสุชาตทั้งฝ่ายพระมารดาและ 
มีพระครรภ์ เป็นที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้านติเตียน 
ได้ด้วยอ้างถึงพระชาติ เพราะเหตุนี้แหละ ท่านพระโคดมจึงไม่ควรจะเสด็จมาหาเรา ที่ลูกเรา 
นี้แหละควรไปเผ่าพระองค์ท่าน ได้ยินว่าพระสมณโคดมทรงละพระญาติหมู่ใหญ่ออกทรงผนวช -.. 
ทรงสละเงินทองเป็นอันมาก ทั้งที่อยู่ในพื้นดิน ทั้งที่อยู่ในอากาศ ออกทรงผนวช -.. พระองค์ 
กำลังหนุ่มแน่น มีพระเกศาดำสนิท ทรงพระเจริญด้วยปฐมวัย เสด็จออกทรงผนวชเป็นบรรพชิต -.. 
เมื่อพระมารดาและพระบิดาไม , ทรงปรารถนาให้ทรงผนวช มีพระพักตร์อาบด้วยนี้าพระเนตรทรง 
กันแสงอย่ พระองค์ทรงปลงพระเกศาและพระมัสส ทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์ เสด็จออกทรง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 121 

ผนวชเป็นบรรพชิต ... พระองค์มีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส กอปรด้วยพระฉวีวรรณผุดผ่อง 
ยิ่งนัก มีพระพรรณคล้ายพรหม มีพระรูปคล้ายพรหม น่าลูน่าชมไม่น้อย -.. พระองค์เป็นผู้มีศีล 
มีศีลประเสริฐ มีศีลเป็นกุศล ประกอบด้วยศีลเป็นกุศล -.. พระองค์มีพระวาจาไพเราะ มีพระ 
สำเนียงไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของเมืองสละสลวยหาโทษมิได้ ให้ผู้ฟิงเข้าใจเนื้อความได้ซัด -.. 
พระองค์เป็นอาจารย์และปาจารย์ของคนหมู่มาก -.. พระองค์สิ้นกามราคแล้ว เลิกประดับตบแต่ง 
แล้ว.-.พระองค์เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีไม่ทรงมุ่งร้ายแก่พวกพราหมณ์...พระองค์ทรง 
ผนวชจากสกุลสูง คือสกุลกษัตริย์อันไม่เจือปน -.. พระองค์ทรงผนวชจากสกุลมั่งคั่ง มีทรัพย์ 
มากมีโภคสมบัติมาก-..ชนต่างรัฐต่างชนบทพากันมาทูลถามปัญหาพระองค์...เทวดาหลายพัน 
มอบชีวิตถึงพระองค์เป็นสรณะ -.. พระเกียรติศัพท์อันงามของพระองค์ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า แม้ 
เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วย 
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็น 
ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม ดังนี้... 

พระองค์ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระองค์มีปรกติกล่าวเชื้อเชิญ เจรจา 
ผูกไมตรีช่างปราศรัย พระพักตร์ไม่สยิว เบิกบาน มีปรกติตรัสก่อน -.. พระองค์เป็นผู้อัน 
บริษัท ๔ สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม ... เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากเลื่อมใสพระองค์ 
ยิ่งนัก -.. พระองค์ทรงพำนักอยู่ในม้านหรือนิคมใด ในม้านหรือนิคมนั้น อมนุษย์ไม่เบียดเบียน 
มนุษย์...พระองค์ทรงเป็นเจ้าหมู , เจ้าคณะและทรงเป็นคณาจารย์ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของ 
เจ้าลัทธิเป็นอันมาก สมณพราหมณ์เหล่านี้รุ่งเรืองยศด้วยประการใดๆ แต่พระสมณโคดม 
ไม , อย่างนั้นที่แท้พระสมณโคดมรุ่งเรืองพระยศด้วยวิชชาและจรณสมบัติอันยอดเยี่ยม ... พระเจ้า 
แผ่นสินมคธ จอมเสนา พระนามว่าพิมพิสาร พร้อมทั้งพระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัท 
และอำมาตย์ ทรงมอบชีวิตถึงพระองค์เป็นสรณะ -.. พระเจ้าปเสนทิโกศล พร้อมทั้งพระโอรส 
และพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอำมาตย์ ทรงมอบชีวิตถึงพระองค์เป็นสรณะ -.. พราหมณ์ 
โปกขรสาสิพร้อมทั้งบุตรและภริยา ทั้งบริษัทและอำมาตย์ มอบชีวิตถึงพระองค์เป็นสรณะ -.. 
พระองค์เป็นผู้อันพระเจ้าแผ่นดินมคธ จอมเสนา พระนามว่าพิมพิสาร ทรงสักการะเคารพนับถือ 
บูชานอบน้อม ... พระองค์เป็นผู้อันพระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม ... 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 122 

พระองค์เป็นผู้อันพราหมณ์โปกขรสาติ สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม -.. พระองค์เสด็จถึง 
นครขัมปา ประทับอยู่ ณ ขอบสระโบกขรณีคัคคราในนครขัมปา ท่านทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่าใดเหล่าหนึ่งมาสู่เขตบ้านของเรา ท่านเหล่านั้นขัดว่าเป็นแขกของเรา และเป็นแขกอันเรา 
ควรสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม พระสมณโคดมเสด็จถึงนครขัมปา ประทับอยู่ ณ ขอบสระ 
โบกขรณีตัคคราในนครขัมปา พระองค์ก็ทรงเป็นแขกของพวกเรา และเป็นแขกที่พวกเราควร 
สักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม เพราะเหตุนี้แหละ พระองค์จึงไม่ควรเสด็จมาหาเรา ที่ลูก 
เราต่างหากควรจะไปเฝ็าพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าทราบพระคุณของท่านพระโคดมเพียงเท่านี้แต่ท่าน 
พระโคดมไม่ใช่มีพระคุณเพียงเท่านี้ความจริงพระองค์ท่านมีพระคุณหาประมาณมิได้. 

[๑๘๓] เมื่อพราหมณ์โสณทัณฑะกล่าวอย่างนี้แล้ว พวกพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวว่า 
ท่านโสณทัณฑะกล่าวชมพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ถึงหากท่านพระโคดมพระองค์นั้นจะประทับ 
อยู่ไกลจากที่นี้ตั้งร้อยโยชน์ ก็ควรแท้ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเฝ็า แบ้จะต้องนำเสบียงไปก็ควร 
พราหมณ์โสณทัณฑะกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น เราทั้งหมดจักไปเฝ็าพระสมณโคดม 
ลำดับนั้นพราหมณ์โสณทัณฑะพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู่ใหญ่ ไปถึงสระโบกขรณีคัคครา เมื่อ 
ผ่านพ้นราวป่าไปแล้ว ได้เกิดปริวิตกขึนอย่างนีว่า ล้าเราจะถามปัญหากะพระสมณโคดม หาก 
พระองค์จะพึงตรัสกะเราอย่างนี้ว่า พราหมณ์ ปัญหาข้อนี้ท่านไม , ควรถามอย่างนั้น ที่ลูกควรจะถาม 
อย่างนี้ดังนี้บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเราได้ด้วยเหตุนั้นว่า พราหมณ์โสณทัณฑะเป็นคนเขลา 
ไม่ฉลาด ไม , อาจถามปัญหาโดยแยบคายกะพระสมณโคดมได้ ผู้ที่ลูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ 
ผู้เสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศเราจึงมีโภคสมบัติ ล้าพระสมณโคดมจะพึงตรัสถาม 
ปัญหาเรา และเราแก้ไม , ลูกพระทัย ล้าพระองค์จะพึงตรัสกะเราอย่างนี้ว่า พราหมณ์ ปัญหาข้อนี้ 
ท่านไม่ควรแก้อย่างนั้น ที่ลูกควรจะแก้อย่างนี้ดังนี้บริษัทนี้จะพึงลูหมิ่นเราได้ด้วยเหตุนั้นว่า 
พราหมณ์โสณทัณฑะเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด ไม , อาจแก้ปัญหาให้ถูกพระทัยพระสมณโคดมได้ 
ผู้ที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศเราจึงมีโภคสมบัติ 
อนึ่ง เราเข้ามาใกล้ถึงเพียงนี้แล้วยังมิได้เฝ็าพระสมณโคดมจะกลับเสีย บริษัทนี้จะพึงลูหมิ่นเรา 
ได้ด้วยเหตุนั้นว่า พราหมณ์โสณทัณฑะเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด กระด้างด้วยมานะ เป็นคนขลาด 
ไม , อาจเข้าเฝ็าพระสมณโคดมได้ เข้ามาใกล้ถึงเพียงนี้แล้ว ยังไม่ทันเฝ็าพระสมณโคดม ไฉนจึง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 123 

กลับเสีย ผู้ที่ลูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศเราจึงมี 
โภคสมบัติ. 

[๑๘๔] ลำดับนั้น พราหมณ์โสณทัณฑะเข้าไปเฝ่าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัย 
กับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
ฝ่ายพราหมณ์และคฤหบดีชาวนครจัมปา บางพวกก็ถวายอภิวาท บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ 
ประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค บางพวกก็ประกาศชื่อและโคตร บางพวกก็นึ่งอยู่ แล้วต่าง 
ก็นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งๆ ได้ยินว่า ในขณะนั้น พราหมณ์โสณทัณฑะนั่งครุ่นคิดถึงแต่เรื่อง 
นั้นว่า ล้าเราจะพึงถามปัญหากะพระสมณโคดม หากพระองค์จะพึงตรัสกะเราอย่างนี้ว่า พราหมณ์ 
ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรถามอย่างนั้น ที่ถูกควรจะถามอย่างนี้ดังนี้บริษัทนี้จะพึงดูหมิ่นเราได้ด้วย 
เหตุนั้นว่า พราหมณ์โสณทัณฑะเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด ไม , อาจถามปัญหาโดยแยบคายกะพระ 
สมณโคดมได้ ผู้ที่ถูกบริบัทลูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศ ก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศ 
เราจึงมีโภคสมบัติ ล้าพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปัญหาเรา ล้าเราแก้ไม , ถูกพระทัย ล้าพระองค์ 
จะพึงตรัสกะเราอย่างนี้ว่า พราหมณ์ ปัญหาข้อนี้ท่านไม่ควรแก้อย่างนั้น ที่ถูกควรจะแก้อย่างนี้ 
ดังนี้บริษัทนี้จะพึงลูหมิ่นเราได้ด้วยเหตุนั้นว่า พราหมณ์โสณทัณฑะเป็นคนเขลา ไม่ฉลาด 
ไม , อาจแก้ปัญหาให้ถูกพระทัยพระสมณโคดมได้ ผู้ที่ถูกบริบัทลูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศก็พึง 
เสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศเราจึงมีโภคสมบัติ ล้ากระไร ขอพระสมณโคดมพึงตรัสถามปัญหา 
เราในเรื่องไตรวิชาอันเป็นของอาจารย์เรา เราจะพึงแก้ให้ถูกพระทัยของพระองค์ได้เป็นแน่. 

[๑๘๕] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดในใจของพราหมณ์โสณทัณฑะด้วย 
พระหฤทัย แล้วทรงดำริว่า พราหมณ์โสณทัณฑะนี้ลำบากใจตัวเองอยู่ ล้ากระไร เราพึงถาม 
ปัญหาเขาในเรื่องไตรวิชาอันเป็นของอาจารย์เขา ต่อแต่นั้น จึงได้ตรัสถามพราหมณ์โสณทัณฑะว่า 
ดูกรพราหมณ์ บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไร พวกพราหมณ์จึงบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ และเมื่อ 
เขาจะกล่าวว่าเราเป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาทด้วย พราหมณ์ 
โสณทัณฑะดำริว่า เราได้ประสงค์จำนงหมายปรารถนาไว้แล้วว่า ล้ากระไร ขอพระสมณโคดม 
พึงตรัสถามปัญหาเรา ในเรื่องไตรวิชาอันเป็นของอาจารย์เรา เราจะพึงแก้'ให้ถูกพระทัยของพระองค์ 
ได้เป็นแน่นั้น เผอิญพระองค์ก็ตรัสถามปัญหาเรา ในเรื่องไตรวิชาอันเป็นของอาจารย์เรา เราจัก 
แก้ปัญหาให้ถูกพระทัยได้เป็นแน่ทีเดียว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 124 
พราหมณ์บัญญัติ 

[๑๘๖] ลำดับนั้น พราหมณ์โสณทัณฑะจึงเผยอกายขึ้นเหลียวดูบริษัท แล้วกราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุคคลประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ พวกพราหมณ์ 
ย่อมบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ และเมื่อเขาจะกล่าวว่า เราเป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ 
ทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาทด้วย ๕ ประการเป็นไฉน? ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุคคลผู้เป็นพราหมณ์ 
ในโลกนี้ 

๑. เป็นอุภโตสุชาต ทั้งฝ่ายมารดาและบิดา มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด 
๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม , มีใครจะคัดค้านติเตียนได้ด้วยอ้างถึงชาติ. 

๒. เป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัฌฑุ คัมภีร์เกตุภะ 
พร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิติหาสเป็นที่ ๕ เป็นผู้เข้าใจตัวบท เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ ชำนาญ 
ในคัมภีร์โลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ. 

๓. เป็น ผู้มี รูปงาม น่า ดู น่าเลื่อมใส กอปรด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก มี พรรณคล้าย 
พรหม มีรูปร่างคล้ายพรหม น่าดูน่าชมไม่น้อย. 

๔. เป็นผู้มีศีล มีศีลยิ่งยืน ประกอบด้วยศีลยิ่งยืน. 

๕. เป็นบัณฑิต มีปัญญาเป็นที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผู้รับบูชาด้วยกัน. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุคคลประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล พวกพราหมณ์ย่อมบัญญัติ 
ว่าเป็นพราหมณ์ และเมื่อเขาจะกล่าวว่า เราเป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม่ต้องถึง 
มุสาวาทด้วย. 

[๑๘๗] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ บรรดาองค์ทั้ง ๕ เหล่านี้ ยกเสียองค์ 
หนึ่งแล้ว บุคคลประกอบด้วยองค์เพียง ๔ อาจจะบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่ และเมื่อเขา 
จะกล่าวว่า เราเป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม , ต้องถึงมุสาวาทด้วย? พราหมณ์ 
โสณทัณฑะทูลว่า ได้ พระโคดมผู้เจริญ บรรดาองค์ทั้ง ๕ เหล่านี้ ยกวรรณะเสียก็ได้ เพราะ 
วรรณะจักทำอะไรได้ ด้วยเหตุว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์ 

๑. เป็นอุภโตสุชาต ทั้งฝ่ายมารดาและบิดา มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิ หมดจดดีตลอด 
๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม , มีใครจะคัดล้านติเตียนได้ด้วยอ้างถึงชาติ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 125 

๒. เป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ คัมภีร์เกตุกะ 
พร้อมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีร์อิติหาสเป็นที่ ๕ เป็นผู้เข้าใจตัวบท เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ ชำนาญ 
ในคัมภีร์ โลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ. 

๓. เป็นผู้มีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบด้วยศีลยั่งยืน. 

๔. เป็นบัณฑิต มีปัญญาเป็นที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหก ผู้รับบูชาด้วยกัน. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุคคลประกอบด้วยองค์ ๔ เหล่านี้แล พวกพราหมณ์ย่อมบัญญัติ 
ว่าเป็นพราหมณ์ และเมื่อเขาจะกล่าวว่า เป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม่ต้อง 
มุสาวาทด้วย. 

[๑๘๘] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ บรรดาองค์ ๔ เหล่านี้ยกเสียองค์หนึ่ง 
แล้ว บุคคลประกอบด้วยองค์เพียง ๓ อาจบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่ และเมื่อเขาจะ 
กล่าวว่า เราเป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาทด้วย? พราหมณ์โสณทัณฑะ 
ทูลว่า ได้ พระโคดมผู้เจริญ บรรดาองค์ ๔ เหล่านี้ จะยกมนต์เสียก็ได้ เพราะมนต์จักทำอะไรได้ 
ด้วยเหตุว่า บุคคลผู้เป็นพราหมณ์ 

๑. เป็นอุภโตสุชาต ทั้งฝ่ายมารดาและบิดา มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด 
๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม , มีใครจะคัดค้านติเตียนได้ด้วยอ้างถึงชาติ. 

๒. เป็นผู้มีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบด้วยศีลยั่งยืน. 

๓. เป็นบัณฑิต มีปัญญา เป็นที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผู้รับบูชาด้วยกัน. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ ๓ เหล่านี้แล พวกพราหมณ์ย่อม 
บัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ และเมื่อเขาจะกล่าวว่า เราเป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ 
ทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาทด้วย. 

[๑๘๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ บรรดาองค์ ๓ เหล่านี้ ยกเสียองค์หนึ่ง 
แล้ว บุคคลประกอบด้วยองค์เพียง ๒ อาจจะบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่ และเมื่อเขาจะ 
กล่าวว่าเราเป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม่ต้องถึงมุสาวาทด้วย? พราหมณ์โสณทัณฑะ 
ทูลว่า ได้ พระโคดมผู้เจริญ บรรดาองค์ ๓ เหล่านี้ ยกชาติเสียก็ได้ เพราะชาติจักทำอะไรได้ 
ด้วยเหตุว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 126 

๑. เป็นผู้มีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบด้วยศีลยั่งยืน. 

๒. เป็นบัณฑิต มีปัญญา เป็นที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผู้รับบูชาด้วยกัน. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุคคลประกอบด้วยองค์ ๒ เหล่านี้แล พวกพราหมณ์ย่อม 
บัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ และเมื่อเขาจะกล่าวว่า เราเป็นพราหมณ์ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม , ต้อง 
ถึงมุสาวาทด้วย. 

[๑๙๐] เมื่อพราหมณ์โสณทัณฑะทูลอย่างนี้แล้ว พราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวว่า ท่าน 
โสณทัณฑะอย่าได้กล่าวอย่างนั้นเลย ท่านโสณทัณฑะอย่าได้กล่าวอย่างนั้นเลย ท่านโสณทัณฑะ 
กล่าวลบหลู่วรรณะ กล่าวลบหลู่มนต์ กล่าวลบหลู่ชาติ กล่าวคล้อยตามวาทะของพระสมณโคดม 
ส่ายเดียวเท่านั้น. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะพราหมณ์เหล่านั้นว่า ล้าพวกท่านคิด 
อย่างนี่วา พราหมณ์โสณทัณฑะอ่อนการศึกษา พูดไม , ดี มีปัญญาทราม และไม่สามารถจะ 
โต้ตอบกับพระสมฌโคดมในเรื่องนั้ได้ พราหมณ์โสณทัณฑะก็จงหยุดเสีย พวกท่านจงพูดกับเรา 
เถิด แต่ถ้าพวกท่านคิดอย่างนี้ว่า พราหมณ์โสณทัณฑะเป็นผู้พหูสูต พูดดีเป็นบัณฑิต และ 
สามารถจะโต้ตอบกับพระสมณโคดมในเรื่องนั้ได้ พวกท่านจงหยุดเสีย พราหมณ์โสณทัณฑะ 
จงโต้ตอบกับเรา. 

[๑๙๑] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พราหมณ์โสณทัณฑะได้กราบทูลว่า ขอ 
พระโคดมผู้เจริญทรงหยุดเถิด ขอพระโคดมผู้เจริญทรงนิ่งเสียเถิด ข้าพระองค์เองจักโต้ตอบเขา 
โดยชอบแก , เหตุ แล้วจึงกล่าวกะพราหมณ์พวกนั้นว่า ท่านทั้งหลาย อย่าได้กล่าวอย่างนี้ๆ ว่า 
ท่านพราหมณ์โสณทัณฑะ กล่าวลบหลู่วรรณะ กล่าวลบหลู่มนต์ กล่าวลบหลู่ชาติ กล่าวคล้อยตาม 
วาทะของพระสมณโคดมถ่ายเดียวอย่างนี้เลย ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม , ได้กล่าวลบหลู่วรรณะ 
หรือมนต์หรือชาติเลย. 

ว่าด้วยคุณของมาณพอังคกะ 

[๑๙๒] สมัยนั้น อังคกะมาณพหลานของพราหมณ์โสณทัณฑะ นิ่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วย 
พราหมณ์โสณทัณฑะได้กล่าวกะพราหมณ์พวกนั้นว่า ท่านทั้งหลาย นี้อังคกะมาณพหลานของ 
ข้าพเจ้า พวกท่านเห็นหรือไม , พราหมณ์เหล่านั้นตอบว่า เห็นแล้วท่าน พราหมณ์โสณทัณฑะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 127 

กล่าวต่อไปว่า อังคกะมาณพเป็นคนมีรูปงาม น่าดูน่าเลื่อมใส กอปรด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก 
มีพรรณคล้ายพรหม มีรูปร่างคล้ายพรหม น่าลูน่าชมไม , ห้อย ในบริษัทนี้ยกพระสมณโคดมเสีย 
ไม่มีใครมีวรรณเสมอ อังคกะมาณพเลย อังคกะมาณพเป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์รู้จบไตรเพท 
พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ คัมภีร์เกตุกะ พร้อมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีร์อิติหาสเป็นที่ ๕ เป็นผู้เข้าใจ 
ตัวบท เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ ข้าพเจ้าเป็นผู้ 
บอกมนต์แก่เธอ เธอเป็นอุกโตสุชาต ทั้งฝ่ายมารดาบิดามีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี 
ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดล้านติเตียนได้ ด้วยอ้างถึงชาติ ข้าพเจ้ารู้จักมารดาบิดา 
ของเธอ ถึงอังคกะมาณพจะพึงฆ่าสัตว์บ้าง จะพึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม , ได้ให้บ้าง จะพึง 
คบหาภริยาของบุคคลอื่นบ้าง จะพึงกล่าวเท็จบ้าง จะพึงดื่มนี้าเมาบ้าง ในเวลานี้ในฐานะเช่นนี้ 
วรรณะชักทำอะไรได้ มนต์จักทำอะไรได้ และชาติจักทำอะไรได้ ด้วยเหตุว่าบุคคลผู้เป็นพราหมณ์ 
เป็นผู้มีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบด้วยศีลยั่งยืน และเป็นบัณฑิต มีป้ญญา เป็นที่ ๑ หรือที่ ๒ 
ของปฏิคาหกผู้รับบูชาด้วยกัน บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ ๒ เหล่านี้แล พวกพราหมณ์จะบัญญัติว่า 
เป็นพราหมณ์ก็ได้ และเมื่อเขาจะกล่าวว่าเราเป็นพราหมณ์ ก็จะพึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม่ต้องถึง 
มุสาวาทด้วย. 

[๑๙๓] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ บรรดาองค์ ๒ นี้ ยกเสียองค์หนึ่งแล้ว 
บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์เพียง ๑ อาจจะบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่ และเมื่อเขาจะกล่าวว่า 
เราเป็นพราหมณ์ ก็พึงกล่าวได้โดยชอบ ทั้งไม , ต้องถึงมุสาวาทด้วย พราหมณ์โสณทัณฑะทูลว่า 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้อนี้ไม , ได้ เพราะว่าปัญญาอันศีลชำระให้บรสุทธ และศีลอันปัญญา 
ชำระให้บริสุทธ ศีลมีในบุคคลใด ปัญญาก็มี , ในบุคคลนั้น ปัญญามีในบุคคลใด ศีลก็มี , ในบุคคลนั้น 
ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีล ศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญา และนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่า 
เป็นยอดในโลก เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือ หรือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้น. 

[๑๙๔] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ข้อนี้เป็นอย่างนั้น 
ปัญญาอันศีลชำระ , ให้บริสุทธิ ๙ ศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธ ศีลมีในบุคคลใด ปัญญาก็มี , ใน 
บุคคลนั้น ปัญญามีในบุคคลใด ศีลก็มี , ในบุคคลนั้น ปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีล ศีลเป็นของ 
บุคคลผู้มีปัญญา และนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลก เหมือนบุคคลล้างมือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 128 

ด้วยมือ หรือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้น ดูกรพราหมณ์ ศีลนั้นเป็นไฉน ปัญญานั้นเป็นไฉน 
พราหมณ์โสณทัณฑะทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พวกข้าพระองค์มีความรู้เท่านี้เอง เมื่อ 
เนื้อความมีเช่นไร ขอเนื้อความแห่งภาษิตนี้ จงแจ่มแจ้งแด่พระโคดมผู้เจริญเองเถิด. 

[๑๙๕] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ล้าอย่างนั้นท่านจงปัง จงตั้งใจให้ดี 
เราจักกล่าว พราหมณ์โสณทัณฑะรับสนองพระพุทธพจน์แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธ 
พจน์นื้กะพราหมณ์โสณทัณฑะนั้นว่า ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็น 
พระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชา และจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก 
เป็นสารถีฟิกบุรุษที่ควร‘ฟิก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ 
เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งขัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์ 
พร้อมทั้งสมฌพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ” , บริบูรณ์ 
สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมปังธรรมนั้น 
ครั้นปังแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ 
เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ 
ให้บริบูรณ์ ให้บริสุทธิ”โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ล้ากระไร เราพึงปลงผมและ 
หนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ 
ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต 
เมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปาติโมกข์อยู่ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ 
เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วย กายกรรม วจีกรรม ที่เป็นกุศล 
มีอาชีพบริสุทธิ” , ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ 
เป็นผู้สันโดษ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 129 
จุลศีล 

ดูกรพราหมณ์ อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล? 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาสตรา 
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้อนี้เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่ 
เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอันเป็น 
กิจของชาวบ้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็น 
หลักฐานควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟิงจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือพืงจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกมาข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้น 
แตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคน 
ผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ 
ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ 
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาล 
อันควร แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 130 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคนดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก 
แก , กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมแล 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตาชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วย 
เครื่องตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบจุลศีล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 131 
มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้ 
คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ด เป็นที่ 
ครบห้า แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เห็น 
ปานนี้คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่องประเทืองผิว 
สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการ ดู การเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เช่นอย่าง ที่ สมฌพราหมณ์ ผู้ เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล 
เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพการรำเป็นต้น การเล่านิยาย 
การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคน 
จัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนม้า ชนช้าง ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ 
ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่นอย่าง 
ที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่นการพนัน 
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เล่น 
หมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา เล่นเป่าใบไม้ 
เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อย เล่นเขียน 
ทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งนอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ 
เห็นปานนี้คือ เตียงมีเบ้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 132 

ที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อ 
ดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้าย 
มีสึหะและเสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่อง 
ลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาด 
หลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดี 
ทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว เห็นปานนี้คืออบตัว ไคลอวัยวะ 
อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก ประดับข้อมือ 
สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตร ติดกรอบหน้า 
ปักป่น ใช้พัดวาลวิชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะ 
ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร 
เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน 
เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท 
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่อง 
เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็น 
ศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เห็นปานนี้เช่นว่า ท่าน 
ไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านรู้จักทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด 
ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าว 
ก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อนี้ท่านเคยชํ่าชองมา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 133 

ผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าขับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะเสีย 
มิฉะนั้น จงแก้ไขเสีย ล้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่น อย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้ คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี 
และกุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ 
ในที่โน้นมา ดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหว่านล้อม 
พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล 


มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท่านายผัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า 
ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่น เวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธี 
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้ามันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำ 
พลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็น 
หมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง 
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ 
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 134 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแล้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาสตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ 
ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา 
ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็น 
ปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา 
ภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีซัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส ชักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดาว 
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต ชักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักกระจ่าง จันทร 
คราสชักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 135 

ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาต 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผล 
เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรตกชักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผล 
เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี ชักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์ แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ริวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง 
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก 
เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์ 
พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์'ขับผี สอนมนต์ป้องกันม้านเรือน 
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกระเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ , นนี้ามนต์ รดนี้ไมนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องถ่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 136 

ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธออีกประการหนึ่ง. 

ดูกรพราหมณ์ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม , ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิฌก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย 
แต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณ์ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว 
ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้ 
เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน ดูกรพราหมณ์ ด้วยประการดังกล่าวดังนั้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ 
ถึงพร้อมด้วยศีล แม้นี้แหละ คือศีลนั้น. 

จบมหาศีล 


วิชชา ๘ ริป้สสนาญาณ 

ภิกษุบรรลุปฐมฌาน -.. บรรลุทุติยฌาน -.. บรรลุตติยฌาน -.. บรรลุจตุตถฌานอยู่ เธอนั่ง 
แผ่ไปทั่วกายนี้แหละ ด้วยใจอันบริสุทธิผองแผ้วไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว 
ที่ใจอันบริสุทธิผองแผ้วจะไม , ถูกต้อง ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอด 
ศีรษะด้วยผ้าขาว ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายทุกๆ ส่วนของเขาที่ด้าขาวจะไม , ถูกต้อง ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆ 
แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิผองแผ้วจะไม , ถูกต้อง ดูกรพราหมณ์ ภิกษุนั้นเมื่อจิต 
เป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น 
ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณษัสสนะ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล 
มีรูปประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง 
ต้องอบ ต้องนวดฟิน มิอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัย 
เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงาม เกิดเองอย่างบริสุทธิ” , 

แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สกใส แวววาว สมส่วนทกอย่าง มีด้ายเขียวเหลืองแดง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 137 

ขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้น บุรุษผู้มีจักษุจะพึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่า 
แก้วไพฑูรย์นี้งาม เกิดเองอย่างบริสุทธ แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส แวววาว 
สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้น ฉันใด ภิกษุก็ 
ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่ 
การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสะ เธอย่อมรู้ชัด 
อย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูปประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วย 
ข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลาย และกระจัดกระจายเป็นธรรมดา 
และวิญญาณของเรานี้กีอาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกรพราหมณ์ แม้ , ข้อนี้ก็เป็นปัญญา 
ของเธอประการหนึ่ง. 

มโนมขิทธิญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ 
คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ , ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบล้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 
ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไล้ออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
นี้หญ้าปล้อง นี้ไล้ หญ้าปล้องอย่างหนึ่ง ไล้อย่างหนึ่ง ก็แต่ไล้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง 
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจาก'สก เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบ นี้ฟิก 
ดาบอย่างหนึ่ง ฟิกอย่างหนึ่ง ก็แต่ดาบชักออกจากฟิกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้งู นี้คราบ งูอย่างหนึ่ง คราบอย่างหนึ่ง 
ก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้เธอย่อม 
โน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่'ใจ มีอวัยวะ 
น้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ดูกรพราหมณ์ แม้ซ้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอ 
ประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 138 
อิทธิวิธิญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
หลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ 
ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ใน 
แผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อ 
ผู้ฉลาด เมื่อนวดดินดีแล้วต้องการภาชนะชนิดใดๆ พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ 
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาด เมื่อแต่งงาดีแล้ว ต้องการเครื่องงา 
ชนิดใดๆ พึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือ 
ของช่างทองผู้ฉลาด เมื่อหลอมทองดีแล้วต้องการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทำทองรูปพรรณ 
ชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อม 
โน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ 
หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัด 
เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในนั้าก็ได้ เดินบนนั้าไม , แตก 
เหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ 
ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูกรพราหมณ์ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

ทิพยโสตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อม 
ได้ยินเสียง ๒ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ ๙ 
ล่วงโสตของมนุษย์ ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะได้ยินเสียงกลองม้าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 139 

เสียงตะโพนบ้าง เสียงสังข์บ้าง เสียงบัณเฑาะว์บ้าง เสียงเปิงมางบ้าง เขาจะพึงเข้าใจว่าเสียง 
กลองดังนี้บ้าง เสียงตะโพนดังนี้บ้าง เสียงสังข์ดังนี้บ้าง เสียงบัณเฑาะว์ดังนี้บ้าง เสียงเปิงมาง 
ดังนี้บ้าง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ 
เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสต 
อันบริสุทธ ล่วงโสตของมนุษย์ดูกรพราหมณ์ แบ้ซัอนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

เจโตปริยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อม 
กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ คือ ชิตมีราคะ ก็รู้'ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก 
ราคะก็รู้ว่าชิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือชิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจาก 
โทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้'ว่า 
จิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่านก็รู้ว่าจิตพึงซ่าน ชิตเป็นมหรคตก็รู้'ว่าจิตเป็นมหรคต หรือชิตไม่เป็น 
มหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีชิตอื่นยิ่งกว่า 
ก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็น 
สมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าชิตหลุดพ้น หรือชิตไม , หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น ดูกรพราหมณ์ 
เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธ 
สะอาด หรือในภาชนะนี้าอันใส หน้ามีไฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝ หรือหน้าไม่มีไฝ ก็จะพึงว่า 
หน้าไม่มีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้วไม่มีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโต 
ปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ คือ ชิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ 
หรือชิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมี'โทสะก็รู้'ว่าจิตมี'โทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
ก็ร้ว่าจิตปราศจากโทสะ ชิตมีโมหะก็ร้ว่าจิตมีโมหะ หรือชิตปราศจากโมหะก็ร้ว่าชิตปราศจากโมหะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 140 

จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่านก็!ว่าจิตพึงซ่าน จิตเป็นมหรคตก็!ว่าชิตเป็นมหรคต หรือ 
ชิตไม่เป็นมหรคตก็!ว่าจิตไม่เป็นมหรคต จิตมีชิตอื่นยิ่งกว่าก็!ว่าชิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มี 
จิตอื่นยิ่งกว่าก็!ว่าชิตไม , มีชิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็!ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม , เป็นสมาธิก็!ว่า 
จิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็!ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้นก็!ว่าจิตไม , หลุดพ้น ดูกรพราหมณ์ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติ 
บ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอด'วิว'ฏฏกัป 
เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตร 
อย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุ 
เพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็น 
อันมากพร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ดูกรพราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงจากบ้านของตนไปบ้านอื่น แล้วจากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้นกลับมาบ้าน 
ของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่า เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนั้นเราได้ 
ยืนอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น เราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโน้น 
แม้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น แล้วเรา 
กลับจากบ้านนั้น มาสู่บ้านของตนตามเดิม ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ 
บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 141 

อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก 
คือระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง 
ยี่สิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสน 
ชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัป 
เป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหาร 
อย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิด 
ในภพโน้น แม้'ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนั้ 
เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ 
ดูกรพราหมณ์ แม้ข้อนั้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

จุตูปปาตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”ผุดผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก่งาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย 
เธอเห็นหมู'สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก 
ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ๙ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์ 
เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการ 
กระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะเจ้า เป็น 
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึง 
สุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้ 
เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ ณ ทาง ๓ แพร่งท่ามกลางพระนคร 
บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมู , ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้าง 
กำลังสัฌจรเป็นแถวอย่ในถนนบ้าง นึ่งอย่ที่ทาง ๓ แพร่งท่ามกลางพระนครบ้าง เขาจะพึงร้'ว่า คน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 142 

เหล่านี้เข้าไปสู่เรือน เหล่านี้ออกจากเรือน เหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนน เหล่านี้นั่งอยู่ที่ทาง ๓ 
แพร่งท่ามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งนั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติ 
และอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ๙ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัด ซึ่งหมู , สัตว์ 
ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยการทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจ้า 
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึง 
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยะเจ้า 
เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อม 
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ”'ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ 
ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ดูกรพราหมณ์ แม้ซัอนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง 
อาสวักขยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งนั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยาน ย่อมรู้ชัดตาม 
ความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ 
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนึโรธคามินิปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น 
แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้น 
แล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็น 
อย่างนี้มิได้มี ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนสระนั้าบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุ 
ยืนอยู่บนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบต่างๆ บ้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง 
ฝูงปลาบ้าง กำลังว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้าง ในสระนั้านั้น เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า สระนี้านี้ 
ใสสะอาดไม่ขุ่นมัว หอยโข่งและหอยกาบต่างๆ บ้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง 
เหล่านี้กำลังว่ายอยู่บ้าง กำลังหยุดบ้าง ในสระนั้น ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิต 
เป็นสมาธิ บริสทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอปกิเลส อ่อน ควรแก่งาน ตั้งนั่น ไม , หวั่นไหว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 143 

อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนึโรธ 
คามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จาก 
อวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่ 
จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี ดูกรพราหมณ์ แม้ข้อนี้ก็เป็น 
ปัญญาของเธอประการหนึ่ง ดูกรพราหมณ์ นี้แลคือปัญญานั้น. 

โสณทัณฑพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก 
[๑๙๖] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พราหมณ์โสณทัณฑะได้กราบทูลคำนี้ 
กะพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโคดม 
ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทาง 
แก , คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว , าผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผู้มีพระภาค 
ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ 
ขอถึงพระโคดมผู้เจริญทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึง ขอพระโคดมผู้เจริญจงจำข้าพระองค์ 
ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอพระโคดมผู้เจริญทรงรับภัตตาหาร 
ของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพ 
แล้ว ลำดับนั้น พราหมณ์โสณทัณฑะทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว ลุกจากอาสนะ 
ถวายอภิวาท กระทำประทักษิณ แล้วกลับไป. 

อธิบายของโสณทัณฑพราหมณ์ 

[๑๙๗] ครั้นล่วงราตรีนั้นแล้ว พราหมณ์โสณทัณฑะให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอัน 
ประณีตในนิเวศน์ของตนเสร็จแล้ว ให้คนไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
พระโคดมผู้เจริญ ถึงเวลาแล้ว ภัตตาหารเสร็จแล้ว ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงทุ่ง 
แล้วทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปยังนิเวศน์ของพราหมณ์โสณทัณฑะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แล้ว 
ประทับนึ่ง ณ อาสนะที่เขาชัดไว้จึงพราหมณ์โสณทัณฑะได้อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น 
ประมุข ด้วยของเคี้ยว ของฉันอันประณีตให้อิ่มหนำด้วยมือของตนเสร็จแล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 144 

[๑๙๘] ครั้งนั้น พราหมณ์โสณทัณฑะทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว วาง 
พระหัตถ์จากบาตรแล้ว จึงถือเอาอาสนะตํ่ากว่า นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ล้าข้าพระองค์กำลังอยู่ในท่ามกลางบริษัทจะพึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาท 
พระโคดมผู้เจริญ บริษัทนั้นจะพึงดูหมิ่นข้าพระองค์ด้วยเหตุนั้นได้ ผู้ที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึง 
เสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศพึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศ ข้าพระองค์จึงมีโภคสมบัติ ข้าแต่พระ 
โคดมผู้เจริญ ล้าข้าพระองค์กำลังอยู่ในท่ามกลางบริษัทจะพึงประคองอัญชลี ขอพระโคดม 
ผู้เจริญจงเข้าพระท้ยว่า แทนการลุกจากอาสนะ ล้าข้าพระองค์กำลังอยู่ในท่ามกลางบริษัทจะพึง 
เปลื้องผ้าโพกออก ขอพระโคดมผู้เจริญจงเข้าพระทัยว่า แทนการอภิวาทด้วยเศียร ล้าข้าพระองค์ 
กำลังไปในยานจะพึงลงจากยานแล้วถวายอภิวาทพระโคดม บริษัทนั้นจะพึงลูหมิ่นข้าพระองค์ 
ด้วยเหตุนั้นได้ ผู้ที่ถูกบริษัทดูหมิ่นพึงเสื่อมยศ ผู้เสื่อมยศ พึงเสื่อมโภคสมบัติ เพราะได้ยศ 
ข้าพระองค์จึงมีโภคสมบัติ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ล้าข้าพระองค์กำลังไปในยานจะพึงยกปฏักขึ้น 
ขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงเข้าพระทัยว่า แทนการลงจากยานของข้าพระองค์ล้าข้าพระองค์กำลังไป 
ในยานจะพึงลดร่มขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงพระทัยว่า แทนการอภิวาทด้วยเศียรของข้าพระองค์ 
ดังนี้. 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงยังพราหมณ์โสณทัณฑะให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน 
ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วยธรรมมีกถาแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ดังนี้แล. 

จบโสณทัณสูตร ที่ ๔. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 145 
๕. กูฏทันตสูตร 


[๑๙๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในมคธชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ 
ประมาณ ๕๐๐ รูป ได้เสด็จถึงพราหมณคามของชาวมคธชื่อขานุมัตต์ ได้ยินว่า สมัยนั้น 
พระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ในสวนอัมพลัฏเกา ใกล้บ้านขานุมัตต์. สมัยนั้น พราหมณ์ 
กูฏทันตะอยู่ครองบ้านขานุมัตต์ อันอับคั่งด้วยประชาชนและหมู , สัตว์ อุดมด้วยหญ้า ด้วยไม้ 
ด้วยนั้า สมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร ซึ่งเป็นราชสมบัติ อันพระเจ้าแผ่นดินมคธ จอมเสนา พระนามว่า 
พิมพิสาร พระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นส่วนพรหมไทย. 

มหายัญของกูฏทันตพราหมณ์ 

[๒๐๐] ก็สมัยนั้น พราหมณ์กูฏทันตะ ได้เตรียมมหายัญโคผู้ ๗๐๐ ลูกโคผู้ ๗๐๐ 
ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ และแกะ ๗๐๐ ลูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญ. พราหมณ์ 
และคฤหบดีชาวบ้านขานุมัตต์ได้สดับว่า พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล 
เสด็จจาริกไปในมคธชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบ้านขานุมัตต์ 
ประทับอยู่ในสวนอัมพลัฏเกา ใกล้บ้าน'ขานุมัตต์ เกียรติศัพท์อันงามของท่านพระสมณโคดม 
พระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนั้ว่า 
ว่าด้วยพระพุทธคุณ 

แบ้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีปกบุรุษที่ควรแกไม่มี 
ผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พระตถาคตพระองค์นั้นทรงท่าโลกนั้พรัอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 146 

พระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ 
ให้เตาม ทรงสอนธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันต์ทั้งหลาย เห็นปาน 
นั้น ย่อมเป็นการดีแล ดังนี้. ครั้งนั้น พราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านขานุมัตต์ออกจากบ้าน 
ขานุมัตด์เป็นหมู , ๆ พากันไปยังสวนอัมพลัฏเกา. 

[๒๐๑] สมัยนั้น พราหมณ์กูฏทันตะ ขึ้นพักกลางวันในปราสาทชั้นบน ไต้เห็นพราหมณ์ 
และคฤหบดีชาวบ้านขานุมัตต์ออกจากบ้านขานุมัตต์รวมกันเป็นหมู , ๆ พากันไปสวนอัมพลัฏเกา 
จึงเรียกนักการมาถามว่า ดูกรนักการ พราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านขานุมัตต์ ออกจากบ้าน 
ขานุมัตต์รวมกันเป็นหมู่ๆ พากันไปยังสวนอัมพลัฏเกาทำไมกัน? 

นักการ. มีเรื่องอยู่ท่านผู้เจริญ พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล 
เสด็จจาริกไปในมคธชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบ้านขานุมัตต์ 
ประทับอยู่ในสวนอัมพลัฏเกา ใกล้บ้าน'ขานุมัตต์ เกียรติศัพท์อันงามของพระองค์ขจรไปแล้ว 
อย่างนี้ว่า 

แบ้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฟิกบุรุษที่ควรแกไม่มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้น พากันเข้าไปเฝ็าท่านพระโคดมพระองค์นั้น. 

ลำดับนั้น พราหมณ์กูฏทันตะได้เกิดความคิดเช่นนี้ว่า ก็เราได้สดับข่าวนี้มาว่า พระ 
สมฌโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการซึ่งมีบริวาร ๑๖ แต่เราไม่ทราบ และเราก็ปรารถนาจะ 
บูชามหายัญ ผิฉะนั้น เราควรเข้าไปเฝ็าพระสมณโคดม ทูลถามยัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมี 
บริวาร ๑๖ ลำดับนั้น พราหมณ์กูฏทันตะได้เรียกนักการมาสั่งว่า ดูกรนักการ ล้าเช่นนั้น ท่านจง 
ไปหาพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านขานุมัตต์ แล้วบอกเขาอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย พราหมณ์ 
กูฏทันตะสั่งมาว่า ขอให้ท่านทั้งหลายจงรอก่อน แม้พราหมณ์กูฏทันตะ ก็จักไปเฝ็าพระสมณโคดม 
ด้วย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 147 

นักการรับคำแล้วไปหาพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านขานุมัตต์ แล้วบอกว่าท่านทั้งหลาย 
พราหมณ์กูฏทันตะสั่งมาว่า ขอให้ท่านทั้งหลายจงรอก่อน แบ้พราหมณ์กูฏทันตะ ก็จักไปเฟิา 
พระสมณโคดมด้วย. 

[๒๐๒] สมัยนั้น พราหมณ์หลายร้อยคนพักอยู่ในบ้านขานุมัตต์ ด้วยหวังว่าพวกเรา 
จักบริโภคมหายัญของพราหมณ์กูฏทันตะ พราหมณ์เหล่านั้นได้ทราบว่าพราหมณ์กูฏทันตะ ชักไป 
เฝ็าพระสมณโคดม จึงพากันไปหาพราหมณ์กูฏทันตะแล้วถามว่า ได้ทราบว่า ท่านชักไปเฝ็า 
พระสมฌโคดม จริงหรือ? 

กูฏทันตะ. เราคิดว่าชักไปเฝ็าพระสมณโคดม จริง. 

พราหมณ์. อย่าเลย ท่านกูฏทันตะ ท่านไม่ควรไปเฝ็าพระสมณโคดม ล้าท่านไปเฝ็า 
ท่านชักเสียเกียรติยศ เกียรติยศของพระสมณโคดมชักรุ่งเรือง ด้วยเหตุนี้แหละ ท่านจึงไม่ควร 
ไปเฝ็าพระสมณโคดม พระสมณโคดมต่างหากควรจะมาหาท่าน อนึ่ง ท่านเป็นอุภโตสุชาต 
ทั้งฝ่ายมารดาและบิดา มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะ 
คัดค้านติเตียนด้วยอ้างถึงชาติได้ เพราะเหตุนี้ท่านจึงไม่ควรไปเฝ็าพระสมณโคดม พระสมณโคดม 
ต่างหากควรจะมาหาท่าน อนึ่ง ท่านเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก มีเครื่องใช้สอย 
อันน่าปลื้มใจมาก มีทองและเงินมาก -.. อนึ่ง ท่านเป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์รู้จบไตรเภท 
พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ คัมภีร์เกตุภะ พร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิติหาสเป็นที่ ๕ เป็นผู้เข้าใจ 
ตัวบท เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะและมหาปุริสลักษณะ -.. อนึ่ง ท่านมี 
รูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส กอปรด้วยผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก มีพรรณคล้ายพรหม มีรูปร่าง 
คล้ายพรหม น่าดู น่าชมไม่น้อย -.. อนึ่ง ท่านเป็นผู้มีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบด้วยศีลยั่งยืน -.. 

อนึ่ง ท่านเป็นผู้มีวาจาไพเราะ มีสำเนียงไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองสละสลวย 
หาโทษมิได้ให้ผู้ฟ้งเข้าใจเนื้อความได้ชัด -..อนึ่ง ท่านเป็นอาจารย์และปาจารย์ของชนหมู่มาก 
สอนมนต์มาณพถึง ๓๐๐ พวก มาณพเป็นอันมาก ต่างทิศต่างชนบท ผู้ต้องการมนต์ ใคร่จะ 
เรียนมนต์ในสำนักท่านพากันมา -.. อนึ่ง ท่านเป็นผู้แก่เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำดับ 
ส่วนพระสมณโคดมเป็นคนหนุ่มและบวชแต่ยังหนุ่ม -.. อนึ่ง ท่านเป็นผู้อันพระเจ้าแผ่นดิน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 148 

มคธจอมเสนา พระนามว่าพิมพิสาร ทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ... 

อนึ่ง ท่านเป็นผู้อันพราหมณ์โปกขรสาติสักการะเคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม -.. อนึ่ง 
ท่านครองบ้านขานุมัตต์ อันคับคั่งด้วยประชาชนและหมู'สัตว์ อุดมด้วยหญ้า ด้วยไม้ ด้วยนา 
สมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร ซึ่งเป็นราชสมบัติอันพระเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนา พระนามว่าพิมพิสาร 
พระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นส่วนพรหมไทย เพราะเหตุนี้แหละ ท่านจึงไม , ควรไปเฝ็าพระสมณ 
โคดม พระสมณโคดมต่างหากควรจะมาหาท่าน. 

[๒๐๓] เมื่อพวกพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้ว พราหมณ์กูฏทันตะจึงได้กล่าวว่า ท่าน 
ทั้งหลาย ล้าอย่างนั้นขอจงฟ้งข้าพเจ้าบ้าง เรานี้แหละ ควรไปเฝ็าท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้น 
ท่านพระโคดมไม่ควรจะเสด็จมาหาเรา เพราะได้ยินว่า ท่านเป็นอุกโตสุชาตทั้งฝ่ายพระมารดาและ 
พระบิดา มีพระครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครคัดล้านติเตียน 
ด้วยอ้างถึงพระชาติได้ เพราะเหตุนี้แหละ ท่านพระโคดมจึงไม่ควรเสด็จมาหาเรา ที่ถูกเรานี้แหละ 
ควรไปเฝ่าพระองค์ท่าน ได้ยินว่า พระสมณโคดมทรงละพระญาติหมู่ใหญ่ออกผนวชแล้ว ... 

พระองค์ท่านทรงสละเงินและทองเป็นอันมาก ทั้งที่อยู่ในพื้นดิน ทั้งที่อยู่ในอากาศออกผนวช -.. 

พระองค์ท่านกำลังรุ่น มีพระเกศาดำสนิท ยังหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัย เสด็จออกผนวชเป็น 
บรรพชิต -.. เมื่อพระมารดาและพระบิดาไม่ทรงปรารถนาให้ผนวช มีพระพักตร์อาบด้วยนี้าพระเนตร 
ทรงกันแสงอยู่ พระองค์ท่านได้ปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์ เสด็จออก 
ทรงผนวชเป็นบรรพชิต -.. พระองค์ท่านมีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส กอปรด้วยพระฉวีวรรณ 
ผุดผ่องยิ่งนัก .-. มีพระพรรณคล้ายพรหม มีพระสีรีระคล้ายพรหม น่าดูน่าชมมิใช่น้อย -.. 

พระองค์ท่านเป็นผู้มีศีล มีศีลประเสริฐ มีศีลเป็นกุศล ประกอบด้วยศีลเป็นกุศล -.. พระองค์ท่าน 
มีพระวาจาไพเราะ มีพระสำเนียงไพเราะ ประกอบด้วยวาจาของชาวเมือง สละสลวย หาโทษ 
มิได้ให้ผู้ฟ้งเข้าใจเนื้อความได้ชัด ...พระองค์ท่านเป็นอาจารย์และปาจารย์ของคนหมู , มาก ... 

พระองค์ท่านสิ้นกามราคะแล้ว เลิกประดับตกแต่ง ... พระองค์ท่านเป็นกรรมวาที เป็นกิริยาวาที 
ไม่ทรงมุ่งร้ายแก่พวกพราหมณ์ ... พระองค์ท่านทรงผนวชจากสกุลสูง คือสกุลกษัตริย์อันไม่ 
เจือปน -.. พระองค์ท่านทรงผนวชจากสกุลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก -.. ชนต่างรัฐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 149 

ต่างชนบทพากันมาทูลถามปัญหาพระองค์ท่าน -.. เทวดาหลายพันมอบชีวิตถึงพระองค์ท่านเป็น 
สรณะ -.. เกียรติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า 

แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแก ไม่มี 
ผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนก 
พระธรรม ... พระองค์ท่านทรงประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ -.. พระองค์ท่าน 
มีปรกติกล่าวเชื้อเชิญ เจรจาผูกไมตรี ช่างปราศรัย มีพระพักตร์ไม่สยิว เบิกบาน มีปรกติ 
ตรัสก่อน -.. พระองค์ท่านเป็นผู้อันบริษัท ๔ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ... 

เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากเลื่อมใสพระองค์ท่านยิ่งนัก -.. พระองค์ท่านทรงพำนักอยู่ในม้าน 
หรือนิคมใดบ้านหรือนิคมนั้นอมนุษย์ไม่เบียดเบียนมนุษย์...พระองค์ท่านเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ 
และเป็นคณาจารย์ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของเจ้าลัทธิเป็นอันมาก สมฌพราหมณ์เหล่านี้เรืองยศ 
ด้วยประการใดๆ แต่พระสมณโคดมไม , อย่างนั้น ที่แท้ พระสมณโคดมเรืองยศด้วยวิชชา 
และจรณสมบัติอันยอดเยี่ยม ... พระเจ้าแผ่นดินมคธ จอมเสนา พระนามว่าพิมพิสาร พร้อมทั้ง 
พระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอำมาตย์ ทรงมอบชีวิตถึงพระองค์ท่านเป็นสรณะ -.. 

พระเจ้าปเสนบิโกศลพร้อมทั้งพระโอรสและพระมเหสี ทั้งราชบริษัทและอำมาตย์ ทรงมอบชีวิต 
ถึงพระองค์ท่านเป็นสรณะ -.. พราหมณ์โปกขรสาติ พร้อมทั้งบุตรและภรรยา ทั้งบริษัทและอำมาตย์ 
มอบชีวิตถึงพระองค์ท่านเป็นสรณะ -.. พระองค์ท่านเป็นผู้อันพระเจ้าแผ่นดินมคธ จอมเสนา 
พระนามว่าพิมพิสาร ทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ... พระองค์ท่านเป็นผู้อัน 
พระเจ้าปเสนบิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ... พระองค์ท่านเป็นผู้ 
อันพราหมณ์โปกขรสาติสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม -.. พระองค์ท่านเสด็จถึงม้าน 
ขานุษัตด์ ประพับอยู่ที่สวนอัมพลัฏเกา ใกล้ม้าน'ขานุษัตด์ ท่านสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด 
เหล่าหนึ่งมาสู่เขตม้านของเรา ท่านเหล่านั้นขัดว่าเป็นแขกของเรา และเป็นแขกซึ่งเราควรสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม ... เพราะเหตุที่ท่านพระสมณโคดมเสด็จถึงม้านขานุษัตต์ 
ประทับอยู่ที่สวนอัมพลัฏเกา ใกล้ม้านขานุษัตต์ ขัดว่าเป็นแขกของเรา และเป็นแขกที่เราควร 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อม นี้แหละ พระองค์ท่านจึงไม , ควรจะเสด็จมาหาเรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 150 

ที่ถูก เราต่างหากควรไปเฝ็าพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าทราบพระคุณของท่านพระโคดมเพียงเท่านี้ 
แต่ท่านพระโคดมมิใช่มีพระคุณเพียงเท่านี้ความจริงพระองค์ท่านมีพระคุณหาประมาณมิได้. 

[๒๐๔] เมื่อพราหมณ์กูฏทันตะกล่าวอย่างนี้แล้ว พวกพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวว่า ท่าน 
กูฏทันตะกล่าวชมท่านพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ถึงหากพระองค์ท่านจะประทับอยู่ไกลจากที่นี้ตั้ง 
๑๐๐ โยชน์ ก็ควรแท้ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาจะไปเฟิา แท้จะต้องนำเสบียงไปก็ควร พราหมณ์ 
กูฏทันตะกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น เราทั้งหมดจักเข้าไปเฝ็าท่านพระสมณโคดม. 

ลำดับนั้น พราหมณ์กูฏทันตะพร้อมด้วยคณะพราหมณ์หมู , ใหญ่ ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มี 
พระภาคที่สวนอัมพลัฏเกา ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกัน 
ไปแล้ว ได้นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ฝ่ายพราหมณ์และคฤหบดีชาวบ้านขานุมัตต์บางพวกก็ถวาย 
บังคม บางพวกก็ปราศรัย บางพวกก็ประณมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค บางพวกก็ประกาศชื่อ 
และโคตร บางพวกก็นึ่งอยู่ แล้วต่างพากันนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งๆ พราหมณ์กูฏทันตะ 
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ 
ได้สดับมาว่า พระสมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ ส่วนข้าพระองค์ 
ไม่ทราบ แต่ปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผู้เจริญโปรดแสดง 
ยัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ แก่ข้าพระองค์ พระเจ้าข้า. 

ว่าด้วยยัญของพระเจ้ามหาวิชิตราช 

[๒๐๕] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ ถ้าเช่นนั้นท่านจงฟิง จงตั้งใจให้ดี 
เราจักบอก เมื่อพราหมณ์กูฏทันตะทูลรับแล้ว จึงตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ เรื่องเคยมีมาแล้ว 
พระเจ้ามหาวิชิตราช เป็นผู้นั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่อง 
ใช้สอยอันน่าปลื้มใจมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก มีท้องพระคลังและฉางบริบูรณ์ ดูกร 
พราหมณ์ ครั้งนั้น พระเจ้ามหาวิชิตราช ได้เสด็จเข้าไปสู่ที่ลับเร้นอยู่ ได้เกิดพระปริวิตกอย่างนี้ 
ว่า เราได้ครอบครองสมบัติมนุษย์อย่างไพบูลย์แล้ว ได้ชำนะปกครองสินแดนมากมาย ล้ากระไร 
เราพึงบูชามหายัญ ที่จะเป็นประโยชน์และความสุขแก่เราตลอดกาลนาน ดูกรพราหมณ์ พระเจ้า 
มหาวิชิตราชรับสั่งให้เรียกพราหมณ์ปุโรหิตมาแล้วตรัสว่า วันนี้เราได้เข้าสู่ที่ลับเร้นอยู่ ได้เกิด 
ปริวิตกอย่างนี้ว่า เราได้ครอบครองสมบัติมนษย์อย่างไพบลย์แล้ว ได้ชำนะปกครองสินแดน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 151 

มากมาย ถ้ากระไร เราพึงบูชามหายัญที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก , เราตลอดกาลนาน 
ดูกรพราหมณ์ เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอท่านจงชี้แจงวิธีบูชามหายัญ ที่จะเป็นประโยชน์ 
และความสุขแก่เราตลอดกาลนาน. 

[๒๐๖] ดูกรพราหมณ์ เมื่อพระเจ้ามหาวิชิตราชรับสั่งอย่างนี้แล้ว พราหมณ์ปุโรหิต 
กราบทูลว่า ชนบทของพระองค์ยังมีเสี้ยนหนาม ยังมีการเบียดเบียนกัน โจรปล้นบ้านก็ดี ปล้น 
นิคมก็ดี ปล้นเมืองก็ดี ท่าร้ายในหนทางเปลี่ยวก็ดี ยังปรากฏอยู่ พระองค์จะโปรดฟินฟูพลีกรรม 
ในเมื่อบ้านเมืองยังมีเสี้ยนหนาม ยังมีการเบียดเบียนกันอยู่ ด้วยเหตุที่ทรงฟินฟูพลีกรรมนั้น 
จะพึงชื่อว่าทรงกระท่าการมิสมควร บางคราวพระองค์จะทรงพระดำริอย่างนี้ว่า เราจักปราบปราม 
เสี้ยนหนาม คือโจร ด้วยการประหาร ด้วยการจองจำ ด้วยการปรับไหม ด้วยการตำหนิโทษ 
หรือเนรเทศ อันการปราบปรามด้วยวิธีเช่นนี้ ไม่ชื่อว่าเป็นการปราบปรามโดยชอบ เพราะว่าโจร 
บางพวกที่เหลือจากถูกกำจัดจักย้งมีอยู่ ภายหลัง มันก็ชักเบียดเบียนบ้านเมืองของพระองค์ แต่ว่า 
การปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรนั้น จะชื่อว่าเป็นการปราบปรามโดยชอบ เพราะอาศัยวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. พลเมืองเหล่าใด ในบ้านเมืองของพระองค์ ขะมักเขม้นในกสิกรรม และโครักขกรรม 
ขอพระองค์จงเพิ่มข้าวปลูกและข้าวกินให้แก่พลเมืองเหล่านั้นในโอกาสอันสมควร. 

๒. พลเมืองเหล่าใด ในบ้านเมืองของพระองค์ ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรม ขอพระองค์ 
จงเพิ่มทูนให้แก่พลเมืองเหล่านั้น ในโอกาสอันสมควร. 

๓. ข้าราชการเหล่าใด ในบ้านเมืองของพระองค์ขยัน ขอพระองค์จงพระราชทาน 
เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ข้าราชการเหล่านั้นในโอกาสอันสมควร. 

พลเมืองเหล่านั้นนั่นแหละ ชักเป็นผู้ขวนขวายในการงานของตนๆ จักไม , เบียดเบียน 
บ้านเมืองของพระองค์ อนึ่ง กองพระราชทรัพย์มีจำนวนมาก จักเกิดแก , พระองค์ บ้านเมือง 
ก็จะตั้งมั่นอยู่ในความเกษม หาเสี้ยนหนามมิได้ ไม่มีการเบียดเบียนกัน พลเมืองชักชื่นชมยินดี 
ต่อกัน ยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอก ชักไม่ต้องปิดประตูเรือนอยู่ ดูกรพราหมณ์ พระเจ้ามหาวิชิตราช 
ทรงรับคำพราหมณ์ปุโรหิตแล้ว ก็ได้พระราชทานข้าวปลูกและข้าวกินแก , พลเมืองในบ้านเมืองของ 
พระองค์ ที่ขะมักเขม้นในกสิกรรมและโครักขกรรม พระราชทานทูนแก่พลเมืองในบ้านเมือง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 152 

ของพระองค์ ที่ขะมักเขม้นในพาณิชยกรรม พระราชทานเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนแก่ข้าราชการ 
ในม้านเมืองของพระองค์ที่ขยัน พลเมืองเหล่านั้นนั่นแหละ ได้เป็นผู้ขวนขวายในการงานตาม 
หน้าที่ของตนๆ ไม , ได้เบียดเบียนม้านเมืองของพระองค์ อนึ่ง กองพระราชทรัพย์มีจำนวนมาก 
ได้เกิดมีแล้วแก , พระองค์ ม้านเมืองได้ดำรงอยู่ในความเกษม หาเสี้ยนหนามมิได้ ไม่มีการ 
เบียดเบียนกัน พลเมืองชื่นชมยินดีต่อกัน ยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอก ไม่ต้องปิดประตูเรือน 
อยู่แล้ว. 

[๒๐๗] ดูกรพราหมณ์ ครั้งนั้นแล พระเจ้ามหาวิชิตราชได้ทรงรับสั่งให้พราหมณ์ปุโรหิต 
มาเฝ็าแล้วตรัสว่า ท่านผู้เจริญ โจรที่เป็นเสี้ยนหนามนั้น เราได้ปราบปรามดีแล้ว เพราะอาศัย 
วิธีการของท่าน และกองพระราชทรัพย์ใหญ่ก็ได้บังเกิดแก่เรา ม้านเมืองก็ได้ดำรงอยู่ในความเกษม 
หาเสี้ยนหนามมิได้ ไม่มีการเบียดเบียนกัน พลเมืองชื่นชมยินดีต่อกัน ยังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอก 
ไม่ต้องปิดประตูเรือนอยู่ ดูกรพราหมณ์ เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอท่านจงชี้แจงวิธีบูชา 
มหายัญที่จะเป็นประโยชน์และความสุขแก่เราตลอดกาลนาน. 

พราหมณปุโรหิตกราบทูลว่า ขอเดชะ ถ้าเช่นนั้น อนุยนตกษัตริย์เหล่าใด ซึ่งเป็นชาว 
นิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค์ ขอพระองค์จงเรียกอนุยนตกษัตริย์เหล่านั้น 
มาปรึกษาว่า ท่านทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอท่านจงร่วมมือกับเรา เพื่อประโยชน์ 
เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนาน อำมาตย์ราชบริษัทเหล่าใด ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบท 
ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ ขอพระองค์จงเรียกอำมาตย์ราชบริษัทเหล่านั้นมาปรึกษาว่า ท่าน 
ทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอท่านจงร่วมมือกับเรา เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข 
แก , เราตลอดกาลนาน พราหมณ์มหาศาลเหล่าใด ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบทในพระราช 
อาณาเขตของพระองค์ ขอพระองค์จงเรียกพราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นมาปรึกษาว่า ท่านทั้งหลาย 
เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอท่านจงร่วมมือกับเรา เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก , เราตลอด 
กาลนาน คฤหบดีผู้มั่งคั่งเหล่าใด ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค์ 
ขอพระองค์จงเรียกคฤหบดีผู้มั่งคั่งเหล่านั้นมาปรึกษาว่า ท่านทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ 
ขอท่านจงร่วมมือกับเรา เพื่อประโยชน์เพื่อความสขแก่เราตลอดกาลนาน ดกรพราหมณ์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 153 

พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงรับคำพราหมณ์ปุโรหิตแล้ว ทรงเรียกอนุยนตกษัตริย์ ซึ่งเป็นชาวนิคม 
และชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่า ท่านทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชา 
มหายัญ ขอท่านจงร่วมมือกับเรา เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนาน. อนุยนตกษัตริย์ 
เหล่านั้นกราบทูลว่า ขอพระองค์จงบูชายัญเถิด ขอเดชะ ษัดนี้เป็นการสมควรที่จะบูชายัญ 
ทรงเรียกอำมาตย์ราชบริษัท ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค์ 
มาปรึกษาว่า ท่านทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอท่านจงร่วมมือกับเรา เพื่อประโยชน์ 
เพื่อความสุขแก , เราตลอดกาลนาน อำมาตย์ราชบริษัทเหล่านั้นกราบทูลว่า ขอพระองค์จงทรงบูชา 
ยัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้เป็นการสมควรที่จะบูชายัญ ทรงเรียกพราหมณ์มหาศาล ซึ่งเป็นชาวนิคม 
และชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค์มาปรึกษาว่า ท่านทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชา 
มหายัญ ขอท่านจงร่วมมือกับเรา เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนาน พราหมณ์ 
มหาศาลเหล่านั้นกราบทูลว่า ขอพระองค์จงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้เป็นการสมควร 
ที่จะบูชายัญ ทรงเรียกคฤหบดีผู้มั่งคั่ง ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของ 
พระองค์มาปรึกษาว่า ท่านทั้งหลาย เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอท่านจงร่วมมือกับเรา 
เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนาน คฤหบดีผู้มั่งคั่งเหล่านั้นกราบทูลว่า ขอพระองค์ 
จงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ บัดนี้เป็นการสมควรที่จะบูชายัญ ชนผู้เห็นชอบตามพระราชดำริ 
๔ เหล่านี้ขัดเป็นบริวารของยัญนั้น ดังนี้แล. 

[๒๐๘] พระเจ้ามหาวิชิตราช ทรงประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ. 

๑. ทรงเป็นอุกโตสุชาต ทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภ์เป็นที่ทรงถือ 
ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะลัดค้านติเตียน ด้วยอ้างถึงพระชาติได้. 

๒. ทรงมีพระรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก 
มีพระพรรณคล้ายพรหม มีพระรูปคล้ายพรหม น่าดู น่าชมไม่น้อย. 

๓. ทรงมั่งคั่ง มี ทรัพย์มาก มี โภคสมบัติมาก มี ทองและเงินมาก มี เครื่องใช้สอย 
อันน่าปลื้มใจมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก มีท้องพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 154 

๔. ทรงมีกำลัง ทรงสมบูรณ์ด้วยเสนามีองค์ ๔ ซึ่งอยู่ในวินัย คอยปฏิบัติตามพระราช 
บัญชา มีพระบรมเดชานุภาพดังว่าจะเผาผลาญราชศัตรูได้ด้วยพระราชอิสริยยศ. 

๕. ทรงพระราชศรัทธา เป็นทายก เป็นทานบดี มิได้ปิดประตู เป็นดุจบ่อที่ลงดื่ม 
ของสมฌพราหมณ์ คนกำพร้า คนเดินทาง วณิพก และยาจก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 

๖. ได้ทรงศึกษาทรงสดับเรื่องนั้นๆ มาก. 

๗. ทรงทราบอรรถแห่งข้อที่ทรงศึกษาและภาษิตนั้นๆ ว่า นี้อรรถแห่งภาษิตนี้นี้อรรถ 
แห่งภาษิตนี้. 

๘. ทรงเป็นบัณฑิต เฉียบแหลม ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงพระราชดำริอรรถอันเป็น 
อดีต อนาคต และปัจจุบันได้. 

พระเจ้ามหาวิชิตราช ทรงประกอบด้วยองค์ ๘ ประการดังกล่าวนี้ องค์ ๘ ประการ 
แม้เหล่านี้ จัดเป็นบริวารแห่งยัญนั้นโดยแท้ ด้วยประการดังนี้ 

[๒๐๙] พราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ 

๑. เป็นอุภโตสุชาตทั้งฝ่ายมารดาและบิดา มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ 
ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มีใครจะคัดค้าน ติเตียน ด้วยอ้างถึงชาติได้. 

๒. เป็นผู้เล่าเรียน ทรงจำมนต์รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ คัมภีร์เกตุภะ 
พร้อมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีร์อิติหาสเป็นที่ ๕ เป็นผู้เข้าใจตัวบท เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ 
ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะ และมหาปุริสลักษณะ. 

๓. เป็นผู้มีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบด้วยศีลยั่งยืน. 

๔. เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม มีปัญญา เป็นที่ ๑ หรือที่ ๒ ของพวกปฏิคาหกผู้รับ 
บูชาด้วยกัน. 

พราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยองค์ ๔ ดังแสดงมานี้องค์ ๔ ประการ แม้เหล่านี้ ชัดเป็น 
บริวารแห่งยัญนั้นโดยแท้ ด้วยประการดังนี้. 

ยัญญสัมปทา ๓ มีบริวาร ๑๖ 

[๒๑๐] ดูกรพราหมณ์ ลำดับนั้นแล พราหมณ์ปุโรหิตได้แสดงยัญวิธี ๓ ประการ 
ถวายพระเจ้ามหาวิชิตราชก่อนทรงบูชายัญว่า. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 155 

๑. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญอยู่ ความวิปฏิสารบางอย่างพึงมีว่า กองโภคสมบัติใหญ่ 
ของเราจักหมดเปลือง ดังนี้พระองค์ไม่ควรทรงทำความวิปฏิสารเช่นนี้. 

๒. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญอยู่ ความวิปฏิสารบางอย่างพึงมีว่า กองโภคสมบัติใหญ่ 
ของเรากำลังหมดเปลืองไปอยู่ ดังนี้พระองค์ไม่ควรทรงทำความวิปฏิสารเช่นนั้น. 

๓. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญอยู่ ความวิปฏิสารบางอย่างพึงมีว่า กองโภคสมบัติใหญ่ 
ของเราได้หมดเปลืองไปแล้ว ดังนี้พระองค์ไม่ควรทรงทำความวิปฏิสารเช่นนั้น. 

ดูกรพราหมณ์ พราหมณ์ปุโรหิตได้แสดงยัญวิธี ๓ ประการ ดังแสดงมานี้ถวายพระเจ้า 
มหาวิชิตราชก่อนทรงบูชายัญนั้นเทียว. 

[๒๑๑] ดูกรพราหมณ์ ลำดับนั้น พราหมณ์ปุโรหิตได้กำจัดความวิปฏิสารของพระเจ้า 
มหาวิชิตราชเพราะพวกปฏิคาหก โดยอาการ ๑๐ ประการก่อนทรงบูชายัญ 

๑. พวกคนทำปาณาติบาตก็ดี พวกที่งดเว้นจากปาณาติบาตก็ดี ต่างก็จักมาสู่ยัญพิธีของ 
พระองค์. ในชนเหล่านั้น จำพวกที่ทำปาณาติบาต จักได้รับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองค์ 
ทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเว้นจากปาณาติบาตเท่านั้น แล้วทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา 
ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๑๒] ๒. พวกคนที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ให้ก็ดี พวกที่งดเว้นจากการถือเอา 
สิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ให้ก็ดี ต่างก็จักมาสู่ยัญพิธีของพร ะองค์. ในชนเหล่านั้น จำพวกที่ถือเอา 
สิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ให้ จักได้รับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะ 
พวกที่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม , ได้ให้เท่านั้น แล้วทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง 
อนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๑๓] ๓. พวกคนที่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายก็ดี พวกที่งดเว้นจากการประพฤติผิด 
ในกามทั้งหลายก็ดี ต่างก็จักมาสู่ยัญพิธีของพระองค์. ในชนเหล่านั้นจำพวกที่ประพฤติผิดในกาม 
ทั้งหลาย ชักได้รับผลเพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเว้นจากการ 
ประพฤติผิดในกามทั้งหลายเหล่านั้น แล้วทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัย 
ให้ผ่องใสในภายในเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 156 

[๒๑๔] ๔. พวกที่กล่าวคำเท็จก็ดี พวกที่งดเว้นจากการกล่าวคำเท็จก็ดี ต่างก็จักมาสู่ 
ยัญพิธีของพระองค์. ในชนเหล่านั้น จำพวกที่กล่าวคำเท็จ จักได้รับผลเพราะกรรมของเขาเอง 
ขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเว้นจากการกล่าวคำเท็จเท่านั้น แล้วทรงบูชา ทรงบริจาค 
ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๑๕] ๕. พวกที่กล่าวคำส่อเสียดก็ดี พวกที่งดเว้นจากการกล่าวคำส่อเสียดก็ดี 
ต่างก็จักมาสู่ยัญพิธีของพระองค์. ในชนเหล่านั้น จำพวกที่กล่าวคำส่อเสียด จักได้รับผลเพราะ 
กรรมของเขาเอง. ขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเว้นจากการกล่าวคำส่อเสียดเท่านั้น 
แล้วทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๑๖] ๖. พวกที่กล่าวคำหยาบก็ดี พวกที่งดเว้นจากการกล่าวคำหยาบก็ดี ต่างก็ 
จักมาสู่ยัญพิธีของพระองค์. ในชนเหล่านั้น จำพวกที่กล่าวคำหยาบ จักได้รับผลเพราะกรรม 
ของเขาเอง ขอพระองค์ปรารภเฉพาะพวกที่งดเว้นจากการกล่าวคำหยาบเท่านั้น แล้วทรงบูชา 
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๑๗] ๗. พวกที่กล่าวคำเพ้อเจ , อก็ดี พวกที่งดเว้นจากการกล่าวคำเพ้อเจ้อก็ดี ต่างก็ 
จักมาสู่ยัญพิธีของพระองค์. ในชนเหล่านั้น จำพวกที่กล่าวคำเพ้อเจ้อ จักได้รับผลเพราะกรรม 
ของเขาเอง ขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเว้นจากการกล่าวคำเพ้อเจ้อเท่านั้น แล้ว 
ทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๑๘] ๘. พวกที่โลภอยากได้ของของผู้อื่นก็ดี พวกที่ไม , โลภอยากได้ของของผู้อื่นก็ดี 
ต่างก็จักมาสู่ยัญพิธีของพระองค์. ในชนเหล่านั้น จำพวกที่โลภอยากได้ของของผู้อื่น จักได้รับผล 
เพราะกรรมของเขาเอง ขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่ไม , โลภอยากได้ของของผู้อื่นเท่านั้น 
แล้วทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๑๙] ๙. พวกทึ่มจิตพยาบาทก็ดี พวกที่มีจิตไม่พยาบาทก็ดี ต่างก็จักมาสู่ยัญพิธี 
ของพระองค์ ในชนเหล่านั้น จำพวกที่มีจิตพยาบาท จักได้รับผลเพราะกรรมของเขาเอง 
ขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่มีจิตไม , พยาบาทเท่านั้นแล้ว ทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง 
อนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 157 

[๒๒๐] ๑๐. พวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ดี พวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ดี ต่างก็จักมาสู่ยัญพิธี 
ของพระองค์ ในชนเหล่านั้น จำพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ จักได้รับผลเพราะกรรมของเขาเอง. 

ขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้น แล้วทรงบูชา ทรงบริจาค ทรง 
อนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

ดูกรพราหมณ์ พราหมณ์ปุโรหิตได้กำจัดความวิปฏิสารของพระเจ้ามหาวิชิตราช เพราะ 
พวกปฏิคาหก โดยอาหาร ๑๐ ประการ ดังแสดงมานี้แล ก่อนทรงบูชายัญนั่นเทียว. 

[๒๒๑] ดูกรพราหมณ์ ลำดับนั้น พราหมณ์ปุโรหิต ได้ยังพระหฤทัยของพระเจ้า 
มหาวิชิตราช ซึ่งทรงบูชามหายัญอยู่ ให้ทรงเห็นแจ้ง ให้ทรงสมาทาน ให้ทรงอาจหาญ 
ให้ทรงร่าเริง โดยอาการ ๑๖ ประการ 

๑. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์ไม , ได้ทรงชักชวนเหล่าอนุยนตกษัตริย์ ซึ่งเป็นชาวนิคม 
และชาวชนบท พระองค์ทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้นแต่เฉพาะพระองค์. แม้ด้วยประการเช่นนี้ 
ก็มิได้มีผู้ว่ากล่าวพระองค์ได้โดยธรรม. เพราะพระองค์ก็ได้ทรงเรียกเหล่าอนุยนตกษัตริย์ ซึ่งเป็น 
ชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแล้ว แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด 
ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๒๒] ๒. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์ไม , ได้ทรงชักชวนเหล่าอำมาตย์ราชบริษัท ซึ่งเป็น 
ชาวนิคมและชาวชนบท พระองค์ทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แต่เฉพาะพระองค์ แม้ด้วย 
ประการเช่นนี้ก็มิได้มีผู้ว่ากล่าวพระองค์ได้โดยธรรม เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกเหล่าอำมาตย์ 
ราชบริษัท ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแล้ว แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์ 
จงทรงทราบเถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใส 
ในภายในเถิด. 

๓. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบชามหาย้ฌ แต่พระองค์ไม่ได้ทรงชักชวนเหล่าพราหมณ์มหาศาล ซึ่งเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 158 

ชาวนิคมและชาวชนบท พระองค์ทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้นแต่เฉพาะพระองค์ แม้ด้วยประการ 
เช่นนี้ ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์ 1 ใต้'โดยธรรม เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกเหล่าพราหมณ์มหาศาล 
ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแล้ว. แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบ 
เถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายใน 
เถิด. 

๔. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์ 1 ไม ,1 ได้'ทรงชักชวนเหล่าคฤหบดีผู้มั่งคั่ง ซึ่งเป็นชาวนิคม 
และชาวชนบท พระองค์ทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แต่เฉพาะพระองค์. แม้ด้วยประการเช่นนี้ 
ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์ 1 ได้'ใดยธรรม เพราะพระองค์ 1 ได้'ทรงเรียกเหล่าคฤหบดีผู้มั่งคั่ง ซึ่งเป็น 
ชาวนิคมและชาวชนบทมาทรงปรึกษาแล้ว แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด 
ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๒๓] ๕. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์มิได้ทรงเป็นกษัตริย์ผู้อุภโตสุชาตทั้งฝ่ายพระมารดาและ 
พระบิดา มิได้มีพระครรภ์เป็นที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดี ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เป็นผู้อันใครๆ 
อัดล้านติเตียนด้วยอ้างถึงพระชาติได้และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น. 
แม้ด้วยประการเช่นนี้ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์'ได้'ใดยธรรม. เพราะพระองค์ทรงเป็นอุภโตสุชาต 
ทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดา มีพระครรภ์เป็นที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ 
ไม่มีใครจะอัดล้านติเตียนด้วยล้างถึงพระชาติได้. แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบ 
เถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงท้าพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายใน 
เถิด. 

[๒๒๔] ๖. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์ทรงมีพระรูปไม่งาม ไม่น่าดู ไม , น่าเลื่อมใส ไม่ทรง 
ประกอบด้วยพระฉวีวรรณอันผุดผ่อง มิได้ทรงมีพระพรรณคล้ายพรหม มิได้ทรงมีพระรูปคล้าย 
พรหม ไม่น่าดู ไม่น่าชมเสียเลย และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น 
แม้ด้วยประการเช่นนี้ก็มิได้มีผวากล่าวพระองค์ได้โดยธรรม เพราะพระองค์ทรงมีพระรปงาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 159 

น่าดู น่าเลื่อมใส ทรงกอปรด้วยพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก ทรงมีพระพรรณคล้ายพรหม 
ทรงมีพระรูปคล้ายพรหม น่าดู น่าชมมิใช่น้อย แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบ 
เถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายใน 
เถิด. 

๗. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์มิได้ทรงเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่ง มีพระราชทรัพย์มาก 
มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้สอยน่าปลื้มใจมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก 
มีท้องพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ์และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ย้งทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น. 

แม้ด้วยประการเช่นนี้ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์ 1 ใดใดยธรรม เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่ง 
มีพระราชทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้สอยน่าปลื้มใจมาก 
มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก มีท้องพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ์ แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์ 
จงทรงทราบเถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใส 
ในภายในเถิด. 

๘. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระ องค์มิได้ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีกำลัง มิได้ทรงสมบูรณ์ด้วยเสนา 
มีองค์ ๔ ซึ่งอยู่ในวินัย คอยปฏิบัติตามพระราชบัญชา มิได้ทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังว่าจะ 
เผาผลาญราชศัตรูได้ด้วยพระราชอิสริยยศ และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญ 
เห็นปานนั้น แม้ด้วยประการเช่นนี้ ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์'ใดโดยธรรม เพราะพระองค์ 
ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีกำลัง ทรงสมบูรณ์ด้วยเสนามีองค์ ๔ ซึ่งอยู่ในวินัยคอยปฏิบัติตามพระราชบัญชา 
ทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังว่าจะเผาผลาญราชศัตรูได้ด้วยพระราชอิสริยยศ แม้ด้วยประการเช่นนี้ 
ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัย 
ให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

๙. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบชามหายัฌ แต่พระองค์มิได้ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชศรัทธา มิได้ทรงเป็นทายก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 160 

มิได้ทรงเป็นทานบดี มีประตูปิด มิได้เป็นดุจบ่อที่ลงดื่มของสมณพราหมณ์ คนกำพร้า คนเดินทาง 
วณิพก ยาจก มิได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญ 
เห็นปานนั้น แม้ด้วยประการเช่นนี้ ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์ 1 ได้'เดยธรรม เพราะพระองค์ 
ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชศรัทธา ทรงเป็นทายก เป็นทานบดี มิได้ทรงปิดประตู เป็นดุจบ่อ 
ที่ลงดื่มของสมฌพราหมณ์ คนกำพร้า คนเดินทาง วณิพก ยาจก. แม้ด้วยประการเช่นนี้ 
ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัย 
ให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

๑๐. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์มิได้ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงศึกษา ทรงสดับเรื่องนั้นๆ 
มาก และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญ เห็นปานนั้น แม้ด้วยประการเช่นนี้ 
ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์ 1 ใดโดยธรรม เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้ทรงศึกษา ทรงสดับ 
เรื่องนั้นๆ มาก แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา 
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

๑๑. เมื่อพระองค์กำลังทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้า 
มหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์มิได้ทรงทราบอรรถแห่งข้อที่ทรงศึกษาและภาษิตนั้นๆ ว่า 
นี้อรรถแห่งภาษิตนี้นี้อรรถแห่งภาษิตนี้และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญ 
เห็นปานนั้น แม้ด้วยประการเช่นนี้ ก็มิได้มีผู้ว่ากล่าวพระองค์ได้โดยธรรม เพราะพระองค์ 
ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงทราบอรรถแห่งข้อที่ทรงศึกษาและภาษิตนั้นๆ ว่า นี้อรรถแห่งภาษิตนี้ 
นี้อรรถแห่งภาษิตนี้แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา 
ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

๑๒. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้ามหาวิชิตราช 
ทรงบูชามหายัญ แต่พระองค์มิได้ทรงเป็นบัณฑิต มิได้ทรงเฉียบแหลม มิได้ทรงมีพระปรีชา 
มิได้สามารถจะทรงพระราชดำริอรรถอันเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบันได้ และเมื่อเป็นเช่นนี้ 
พระองค์ก็ยังทรงบชามหายัฌ เห็นปานนั้น แม้ด้วยประการเช่นนี้ก็มิได้มีผ้'ว่ากล่าวพระองค์ 1 ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 161 

โดยธรรม เพราะพระองค์ทรงเป็นบัณฑิต ทรงเฉียบแหลม ทรงมีพระปรีชาสามารถที่จะ 
ทรงพระราชดำริอรรถอันเป็นอดีต อนาคต ปัจจุบัน แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบ 
เถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายใน 
เถิด. 

[๒๒๕] ๑๓. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้ามหา 
วิชิตราชทรงบูชามหายัญ แต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์มิได้เป็นอุภโตสุชาตทั้งฝ่ายมารดาและบิดา 
มิได้มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ เป็นผู้อันใครๆ กล่าวคัดล้าน 
ติเตียนได้ด้วยอ้างถึงชาติ และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แม้ด้วย 
ประการเช่นนี้ก็มิได้มีผู้ว่ากล่าวพระองค์ได้โดยธรรม เพราะพราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์เป็น 
อุภโตสุชาตทั้งฝ่ายมารดาและบิดา มีครรภ์เป็นที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไม่มี 
ใครจะคัดค้านติเตียนได้ด้วยอ้างถึงชาติ แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด 
ขอพระองค์จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

[๒๒๖] ๑๔. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้ามหาวิชิตราช 
ทรงบูชามหายัญ แต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์มิได้เป็นผู้เล่าเรียน มิได้ทรงจำมนต์ มิได้รู้จบ 
ไตรเพทพร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ คัมภีร์เกตุภะ พร้อมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีร์อิติหาสเป็นที่ ๕ 
มิได้เป็นผู้เข้าใจตัวบท มิได้เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ มิได้ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะ และมหาปุริส 
ลักษณะ และเมื่อเป็นเช่นนั้น พระองค์ก็ย้งทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แม้ด้วยประการ 
เช่นนี้ ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์ 1 ใดโดยธรรม เพราะพราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์ เป็นผู้เล่าเรียน 
ทรงจำมนต์ รู้จบไตรเพท พร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ คัมภีร์เกตุภะ พร้อมทั้งประเภทอักษร 
มีคัมภีร์อิติหาสเป็นที่ ๕ เป็นผู้เข้าใจตัวบท เป็นผู้เข้าใจไวยากรณ์ ชำนาญในคัมภีร์โลกายตะ 
และมหาปุริสลักษณะ แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทราบเถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา 
ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

๑๕. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญอยู่ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้ามหาวิชิตราชทรง 
บูชามหายัญ แต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์มิได้เป็นผู้มีศีล มิได้มีศีลยั่งยืน มิได้ประกอบศีล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 162 

ยั่งยืน และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น แม้ด้วยประการเช่นนี้ 
ก็มิได้มีผู้'ว่ากล่าวพระองค์ 1 ใต้'ใดยธรรม เพราะพราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์เป็นผู้มีศีล มีศีลยั่งยืน 
ประกอบด้วยศีลยั่งยืน แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด ขอพระองค์จงทรงบูชา 
ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

๑๖. เมื่อพระองค์ทรงบูชามหายัญอยู่ ใครๆ จะพึงกล่าวว่า พระเจ้ามหาวิชิตราชทรง 
บูชามหายัญ แต่พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์มิได้เป็นบัณฑิต มิได้เป็นผู้เฉียบแหลม มิได้มีปัญญา 
มิได้เป็นที่ ๑ หรือที่ ๒ ในพวกปฏิคาหกผู้รับบูชาด้วยกัน และเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ยังทรง 
บูชามหายัญเห็นปานนั้น แม้ด้วยประการเช่นนี้ ก็มิได้มีผู้ว่ากล่าวพระองค์ได้โดยธรรม เพราะ 
พราหมณ์ปุโรหิตของพระองค์เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม มีปัญญา เป็นที่ ๑ หรือที่ ๒ ในพวก 
ปฏิคาหกผู้รับบูชาด้วยกัน แม้ด้วยประการเช่นนี้ขอพระองค์จงทรงทราบเถิด ขอพระองค์ 
จงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงบันเทิง ทรงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสในภายในเถิด. 

ดูกรพราหมณ์ พราหมณ์ปุโรหิต ได้ยังพระหฤทัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้ทรงบูชา 
มหายัญอยู่ ให้ทรงเห็นแจ้ง ให้ทรงสมาทาน ให้ทรงอาจหาญ ให้ทรงร่าเริง โดยอาการ ๑๖ ประการ 
ดังแสดงมานี้แล. 

[๒๒๗] ดูกรพราหมณ์ ในยัญนั้น ไม่ต้องฆ่าโค แพะ แกะ ไก , สุกร และสัตว์ 
นานาชนิด ไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำเป็นหลักยัญ ไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคามาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่น. 

แม้ชนเหล่าใด ที่เป็นทาส เป็นคนใช้ เป็นกรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิตราชนั้น 
ชนเหล่านั้นก็มิได้ลูกอาชญาคุกคาม มิได้ลูกภัยคุกคาม มิได้มีหน้านองด้วยนี้าตา ร้องไห้กระทำ 
การงาน ที่จริงคนที่ปรารถนาจะกระทำจึงกระทำ ที่ไม่ปรารถนาก็ไม , ต้องกระทำ ปรารถนาจะกระทำ 
การงานใด ก็กระทำการงานนั้น ไม่ปรารถนาจะกระทำการงานใด ก็ไม่ต้องกระทำการงานนั้น 
และยัญนั้นได้สำเร็จแล้วด้วยลำพังเนยใส นั้ามัน เนยข้น เปรียง นั้าผึ้ง นั้าอ้อย เท่านั้น. 

[๒๒๘] ดูกรพราหมณ์ ลำดับนั้นแล พวกอนุยนตกษัตริย์ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาว 
ชนบท พวกอำมาตย์ราชบริษัทซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบท พวกพราหมณ์มหาศาลซึ่งเป็นชาว 
นิคมและชาวชนบท พวกคฤหบดีผู้มั่งคั่งซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบท ต่างก็พากันนำทรัพย์ 
มากมาย เข้าไปเฝ็าพระเจ้ามหาวิชิตราชกราบทูลว่า ขอเดชะ พวกข้าพระพุทธเจ้าได้นำทรัพย์ 
มากมายนี้มาเฉพาะพระองค์ ขอพระองค์จงทรงรับเถิด. พระเจ้ามหาวิชิตราชตรัสว่า อย่าเลยพ่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 163 

แม้ทรัพย์เป็นอันมากนี้ของข้าพเจ้าก็ได้รวบรวมมาแล้วจากภาษีอากรที่เป็นธรรม ทรัพย์ที่ท่านนำ 
มานั้นจงเป็นของพวกท่านเถิด ก็และท่านจงนำทรัพย์จากที่นี้เพิ่มไปอีก อนุยนตกษัตริย์เป็นต้น 
เหล่านั้นถูกพระราชาปฏิเสธ ต่างพากันหลีกไป ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง คิดร่วมกันอย่างนี้ว่า 
การที่พวกเราจะรับทรัพย์เหล่านั้คืนไปม้านเรือนของตนๆ อีกนั้นไม่เป็นการสมควรแก , พวกเราเลย 
พระเจ้ามหาวิชิตราชกำลังทรงบูชามหายัญอยู่ เอาเถอะ พวกเรามาบูชายัญตามเสด็จพระองค์ม้าง. 

[๒๒๙] ดูกรพราหมณ์ลำดับนั้น พวกอนุยนตกษัตริย์ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาวชนบท 
ได้เริ่มบำเพ็ญทานทางด้านบูรพาแห่งหลุมยัญ พวกอำมาตย์ราชบริษัท ซึ่งเป็นชาวนิคมและชาว 
ชนบท ได้เริ่มบำเพ็ญทานทางด้านทักษิณแห่งหลุมยัญ พวกพราหมณ์มหาศาลซึ่งเป็นชาวนิคม 
และชาวชนบทได้เริ่มบำเพ็ญทานทางด้านปัจฉิมแห่งหลุมยัญ พวกคฤหบดีผู้มั่งคั่งซึ่งเป็นชาว 
นิคมและชาวชนบท ได้เริ่มบำเพ็ญทานทางด้านอุดรแห่งหลุมยัญ. 

ดูกรพราหมณ์ แม้ในยัญของอนุยนตกษัตริย์เป็นต้นแม้เหล่านั้น ไม่ต้องฆ่าโค แพะ 
แกะ ไก่ สุกร และสัตว์นานาชนิด ไม , ต้องตัดต้นไม้มาท่าเป็นหลักยัญ ไม , ต้องเกี่ยวหญ้าคามา 
เพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่น คนเหล่าใดที่เป็นทาส เป็นคนใช้ เป็นกรรมกรของพวกอนุยนตกษัตริย์ 
เป็นต้นเหล่านั้น แม้คนเหล่านั้นก็มิได้ถูกอาชญาคุกคาม มิได้ถูกภัยคุกคาม มิได้มีหน้านองด้วย 
นั้าตา ร้องไห้ทำการงาน ที่จริงคนที่ปรารถนาจะกระทำจึงกระทำ ที่ไม , ปรารถนาก็ไม่ต้องกระทำ 
ปรารถนาจะกระทำการงานใด ก็กระทำการงานนั้น ไม่ปรารถนาจะกระทำการงานใด ก็ไม , ต้อง 
กระทำการงานนั้น ยัญนั้นได้สำเร็จแล้วด้วยลำพังเนยใส นั้ามัน เนยข้น เปรียง นั้าผึ้ง 
นั้าอ้อย เท่านั้น. 

ชนผู้เห็นชอบตามพระราชดำริ ๔ จำพวก ๑ พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงประกอบด้วยองค์ 
๘ ประการ ๑ พราหมณ์ปุโรหิตประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ ๑ ดังกล่าวมานั้รวมเป็น ๓ อย่าง 
ดูกรพราหมณ์ ทั้ง ๓ ประการ รวมเรียกยัญญสัมปทา ๓ อย่าง มีบริวาร ๑๖. 

[๒๓๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พราหมณ์เหล่านั้นส่งเสียงอื้ออึงเกรียวกราว 
ว่า โอ ยัญ โอ ยัญสมบัติ ส่วนพราหมณ์กูฏทันตะ นึ่งนิ่งอยู่ ต่อนั้น พราหมณ์เหล่านั้น 
ได้ถามว่า เพราะเหตุไรเล่า ท่านกูฏทันตะจึงไม่ชื่นชมกำสุภาษิตของพระสมฌโคดมโดยเป็น 
คำสุภาษิต พราหมณ์กูฏทันตะกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าจะไม่ชื่นชมคำสุภาษิตของพระสมฌ 
โคดมโดยเป็นคำสุภาษิตก็หามิได้ เพราะว่าผู้ที่ไม่ชื่นชมคำสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 164 

คำสุภาษิตนั้น ศีรษะจะต้องแตกออก ท่านทั้งหลาย ก็แต่ว่าข้าพเจ้าได้คิดอย่างนี้ว่า พระสมณโคดม 
ได้ตรัสอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้หรือตรัสอย่างนี้ว่า เหตุอย่างนี้ควรจะมีได้ 
อีกอย่างหนึ่ง พระสมณโคดมย่อมตรัสว่า เหตุอย่างนี้ได้มีแล้วในกาลนั้น เรื่องเช่นนี้ได้มีแล้ว 
ในกาลนั้น ดังนี้ทีเดียว ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้คิดอย่างนี้ว่า สมัยนั้น พระสมณโคดม 
คงจะทรงเป็นพระเจ้ามหาวิชิตราชผู้เป็นเจ้าแห่งยัญ หรือทรงเป็นพราหมณ์ปุโรหิตผู้อำนวยการ 
บูชายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชนั้นแน่นอน ดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 
ก็พระโคดมผู้เจริญ ย่อมทรงทราบโดยแจ้งขัดหรือว่า ผู้บูชายัญเห็นปานนั้น หรือผู้อำนวยการ 
บูชายัญเห็นปานนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ เราย่อมทราบโดยแจ้งชัดว่า ผู้บูชายัญเห็นปานนั้น และผู้อำนวยการ 
บูชายัญเห็นปานนั้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดูกรพราหมณ์ 
สมัยนั้น เราได้เป็นพราหมณ์ปุโรหิต ผู้อำนวยการบูชายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชนั้น. 

ว่าด้วยพุทธยัญ นิตยทาน 

[๒๓๑] พราหมณ์กูฏทันตะทูลถามว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ยัญอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์ 
น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติ 
ทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้มีอยู่หรือ? 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ มีอยู่ ยัญอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการ 
ตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติ ๓ ประการ ซึ่งมี 
บริวาร ๑๖ นี้. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ย้ญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผล 
มากกว่า มีอานิสงส์มากกว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้เป็นไฉน? 

ดูกรพราหมณ์ นึตยทาน อันเป็นอนุกูลยัญอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลถวายเจาะจงพวก 
บรรพชิตผู้มีศีล ก็ยัญนี้แลเป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า 
มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้นึตยทานอันเป็นอนุกูลยัญนั้น 
ซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติ 
ทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 165 

ดูกรพราหมณ์ พระอรหันต์ก็ดี ท่านที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ย่อมไม่เข้าไปสู่ยัญเช่นนั้น 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะในยัญนั้นปรากฏว่า มีการประหารด้วยท่อนไม้บ้าง ขับไสคอกันบ้าง 
ฉะนั้น พระอรหันต์ก็ดี ท่านที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ย่อมไม่เข้าไปสู่ยัญเช่นนั้น ดูกรพราหมณ์ 
ส่วนนิตยทานอันเป็นอนุกูลยัญอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลถวายเจาะจงพวกบรรพชิตผู้มีศีล พระ 
อรหันต์ก็ดี ท่านที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ย่อมเข้าไปสู่ยัญเช่นนั้นโดยแท้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะในยัญนั้น ไม่ปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้ การขับไสคอกันเลย ฉะนั้น พระอรหันต์ 
ก็ดี ท่านที่บรรลุอรหัตมัคก็ดี ย่อมเข้าไปสู่ยัญเช่นนั้น ดูกรพราหมณ์ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย 
ให้นิตยทานอันเป็นอนุกูลยัญนั้น ซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผล 
มากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้. 

การสร้างวิหารแด่พระสงฆ์ผู้มาแต่ทิศ ๔ 

[๒๓๒] ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ยัญอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียม 
น้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ 
และกว่านึตยทานอันเป็นอนุกูลยัญนี้ ยังมีอยู่หรือ? 

ดูกรพราหมณ์ ยัญอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผล 
มากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้และกว่านิตยทาน 
อันเป็นอนุกูลยัญนี้มีอยู่. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ยัญนั้นเป็นไฉน? 

ดูกรพราหมณ์ ยัญของบุคคลที่สร้างวิหารอุทิศพระสงฆ์ผู้มาแต่ทิศทั้ง ๔ นี้แหละเป็นยัญ 
ซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่า 
ยัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้และกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยัญนี้. 

สรณคมน์ 

[๒๓๓] ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ย้ญอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียม 
น้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ 
กว่านิตยทานอันเป็นอนกลยัฌ และกว่าวิหารทานนี้ยังมีอย่หรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 166 

มีอยู่ พราหมณ์. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ยัญนั้นเป็นไฉน? 

ดูกรพราหมณ์ ยัญของบุคคลที่มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 
เป็นสรณะ ดูกรพราหมณ์ นี้แหละเป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า 
และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้กว่า 
นึตยทานอันเป็นอนุกูลยัญ และกว่าวิหารทานนี้. 

การสมาทานศีล ๕ 

[๒๓๔] ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ยัญอย่างลื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียม 
น้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติ ทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ 
กว่านึตยทานอันเป็นอนุกูลยัญ กว่าวิหารทานและกว่าสรณคมน์เหล่านี้ยังมีอยู่หรือ? 

มีอยู่ พราหมณ์ 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ยัญนั้นเป็นไฉน? 

ดูกรพราหมณ์ การที่บุคคลเป็นผู้มี'จิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบททั้งหลาย คือ งดเว้นจาก 
ปาณาติบาต งดเว้นจากอทินนาทาน งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร งดเว้นจากมุสาวาท งดเว้น 
จากการดื่มนั้นมา คือสุราและเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาท ดูกรพราหมณ์ นี้แหละเป็นยัญ 
ซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติ 
ทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ กว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยัญ กว่าวิหารทาน และกว่า 
สรณคมน์นี้. 

[๒๓๕] ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ย้ญอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียม 
น้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ 
กว่านิตยทาน อันเป็นอนุกูลยัญ กว่าวิหารทาน กว่าสรณคมน์ และกว่าสิกขาบทเหล่านี้ 
ยังมีอยู่หรือ? 

ยังมีอยู่ พราหมณ์ ยัญอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์ห้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และ 
มีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้ กว่านิตยทาน 
อันเป็นอนุกูลยัญ กว่าวิหารทาน กว่าสรณคมน์ และกว่าลึกขาบทเหล่านี้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 167 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ยัญอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า 
และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้กว่านิตยทาน 
อันเป็นอนุกูลยัญ กว่าวิหารทาน กว่าสรณคมน์ และกว่าสิกขาบทเหล่านี้เป็นไฉน? 

ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแกไม่มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย 
พระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ 
ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ ๙ บริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือ 
ผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมพึงธรรมนั้น ครั้นพึงแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคต 
เมื่อได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่าฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทาง 
ปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียว 
ดุจสังข์ขัดไม่ใช่ทำได้ง่าย ล้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวช 
เป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและ 
หนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวังในพระปาติโมกข์ 
อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน 
สิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธ ถึงพร้อมด้วยศีล 
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

ดูกรพราหมณ์ อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล? 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 168 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวม้าน แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำ 
เป็นหลักฐานควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลกแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟิงจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือพืงจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้นแตกร้าว 
กัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วม้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วม้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียง 
กัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวคำที่ทำให้คน 
พร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ 
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ 
โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก 
แก , กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม และ 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 169 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วย 
เครื่องตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การตีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบจุลศีล 
มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุผู้เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้ 
คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้า 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 
เห็นปานนี้คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 170 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการ ดู การเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่นอย่าง ที่ สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล 
เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพมีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย 
การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคน 
จัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ 
ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัด 
กระบวนทัพ กองทัพ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายเล่น 
การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 
เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา 
เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ 
เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ 
เห็นปานนี้คือ เตียงมีเบ้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว 
เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะมีสีขาว เครื่องลาดที่มี 
สัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนู่น เครื่องลาดขนแกะ วิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้าย มีสี , หะ 
และเสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทอง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 171 

และเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน 
เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะ 
อันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับการตบแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คือ อบตัว 
ไคลอวัยวะ อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ฝัดหน้า ทาปาก 
ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับ 
วิจิตร ติดกรอบหน้า ปักป่น ใช้พัดวาลริชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ 1 ข้อนี่กเป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉัน 
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา 
เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า 
เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องม้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร 
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับ 
แล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้ 
เช่นว่าท่านไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติ 
ผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรกล่าว 
ก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชอง 
มาฝันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 172 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการใช้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์คหบดีและกุมารว่า 
ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา ดังนี้ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง 
พูดหว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมคีล 
มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท่านายเฟิน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า 
ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธี 
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้าษันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ 
ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่ม้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก 
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันม้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง 
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ 
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 173 

เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย 
ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีซัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้ชักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส ชักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจักเดิน 
ผิดทาง จักมีอุกกาบาต ชักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และ 
ดาวนักษัตรจักเศร้าหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผล 
เป็นอย่างนี้สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสชักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตร 

" """ 1 ไ 1 " ๘ | 1 7 : 

เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี ดาวนักษัตรเดินผิดทางชักมีผลเป็นอย่างนึ มีอุกกาบาตจักมีผล 
เป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 174 

เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรตกชักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผล 
เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญ หาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ริวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้ 
คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม , ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรง 
หญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ 
ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันม้านเรือน 
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ , นนี้ามนต์ รดนี้ไมนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาส่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 175 

ดูกรพราหมณ์ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม , ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มูรธาภิเษกกำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ 
ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรพราหมณ์ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว. 

ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุข 
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรพราหมณ์ ด้วยประการดังกล่าวมานั้แล ภิกษุชื่อว่า ถึงพร้อม 
ด้วยศีล. 

จบมหาศีล 

ภิกษุบรรลุปฐมฌานอยู่ ดูกรพราหมณ์ นี้แหละ เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการ 
ตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 

ภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่ ดูกรพราหมณ์ แม้นั้ก็เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการ 
ตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 

ภิกษุบรรลุตติยฌานอยู่ ดูกรพราหมณ์แม้นั้ก็เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการ 
ตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 

ภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู่ ดูกรพราหมณ์ แม้นั้ก็เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการ 
ตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 

วิชชา ๘ วิปัสสนาญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณษัสสนะ เธอย่อมรู้ 1 ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล 
มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง 
ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรานั้ก็อาศัย 
อยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงาม เกิดเองอย่าง 
บริสุทธ แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส แวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียว 
เหลือง แดง ขาว หรือนวล ร้อยอย่ในนั้น บรษมีจักษจะพึงหยิบแก้วไพฑรย์นั้นวางไว้ในมือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 176 

แล้วพิจารณาเห็นว่า แก้วไพฑูรย์นี้งาม เกิดเองอย่างบริสุทธ แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไน 
ดีแล้ว สุกใส แวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวล 
ร้อยอยู่ในนั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอย่อมรู้ชัด 
อย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วย 
ข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา 
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกรพราหมณ์ นี้แหละ เป็นยัญ 
ซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญ 
ก่อนๆ. 

มโนมยิทธิญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรรูปอันเกิดแต่ใจ คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้ 
มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบล้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือน 
บุรุษจะพึงชักไสัออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้หญ้าปล้อง นี้ไส้ หญ้าปล้อง 
อย่างหนึ่ง ไส้อย่างหนึ่ง ก็แต่ไส้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงชักดาบออกจากฟิก เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบ นี้ฟิก ดาบอย่างหนึ่ง ฟิกอย่างหนึ่ง 
ก็แต่ดาบชักออกจากฟิกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะ 
พึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้งู นี้คราบ งูอย่างหนึ่ง คราบอย่างหนึ่ง ก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเอง 
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือนิรมิตกายอื่น 
จากกายนี้มีรูปเกิดแต่ , ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบล้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ดูกรพราหมณ์ 
นี้แหละเป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์ 
มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 

อิทธิวิธญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียว 
เป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพง 
ภเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนี้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 177 

ไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ 
ซึ่งมีฤทธิอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดูกรพราหมณ์ 
เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาด เมื่อนวดสินดีแล้ว ต้องการภาชนะชนิดใดๆ 
พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่งเปรียบเหมือนช่างงา หรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาด 
เมื่อแต่งงาดีแล้ว ต้องการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง 
เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ฉลาด เมื่อหลอมทองดีแล้ว ต้องการทองรูปพรรณ 
ชนิดใดๆ พึงทำทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อม 
จิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคน 
เป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือน 
ไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงในแผ่นสินเหมือนในนั้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นสิน 
ก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมาก 
ด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดูกรพราหมณ์ นี้แหละเป็นยัญซึ่งใช้ 
ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 

ทิพยโสตญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียง 
ทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ” , ล่วงโสตของมนุษย์ 
ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงได้ยินเสียงกลองบ้าง เสียงตะโพนบ้าง 
เสียงสังข์บ้าง เสียงบัณเฑาะว์บ้าง เสียงเปิงมางบ้าง เขาจะพึงเข้าใจว่าเสียงกลองดังนี้บ้าง 
เสียงตะโพนดังนี้บ้าง เสียงสังข์ดังนี้บ้าง เสียงบัณเฑาะว์ดังนี้บ้าง เสียงเปิงมางดังนี้บ้าง 
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด 
คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ ๙ ล่วงโสตของมนุษย์ 
ดูกรพราหมณ์ นี้แหละ เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผล 
มากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 178 

เจโตปริยญาณ 

ภิกษุนั้นย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น 
ของบุคคลอื่นด้วยใจ คือ ชิตมีราคะก็รู้'ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ 
จิตมีโทสะก็รู้ว่าชิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิต 
มีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ ชิตหดหู่ก็รู้ว่าชิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่านก็รู้ว่า 
ชิตพึง 1 ซ่าน จิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต หรือชิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต 
จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 
จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม , เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิต 
หลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่ม 
ที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิสะอาด หรือในภาชนะนั้าอันใส 
หน้ามีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝ หรือหน้าไม , มีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ คือ 
จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ 
หรือชิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ 
ก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ ชิตหดหู่ก็รู้ว่าชิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่านก็รู้ว่าจิตพึงซ่าน จิตเป็นมหรคต 
ก็รู้ว่าชิตเป็นมหรคต หรือชิตไม , เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิต 
มีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือชิตไม , มีชิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าชิตเป็นสมาธิ 
หรือชิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือชิตไม , หลุดพ้นก็รู้ว่า 
จิตไม , หลุดพ้น ดูกรพราหมณ์ นี้แหละ เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า 
และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ภิกษุนั้น ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้ 
เป็นอันมาก คือ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 179 

สิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้าง 
พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง 
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่น 
แล้วจากบ้านแบ้นั้นไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได้ 
อย่างนี้ว่า เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนั้น เราได้ยืนอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น 
ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น เราได้จากบ้านแม้นั้นไปยังบ้านโน้น แม้ในบ้านนั้น เราก็ได้ยืน 
อย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้าน 
ของตนตามเติม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้าง 
ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็น 
อันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ว่าในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรพราหมณ์ นี้แหละ เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการ 
ตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 180 

จุตูปปาตญาณ 

ภิกษุนั้น ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ 
ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ 
ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการ 
กระทำด้วยอำนาจมิฉกทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า 
เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อม 
เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต 
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุของมนุษย์ 
ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ ณ ทาง 
๓ แพร่ง ทำมกลางพระนคร บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมู , ชนกำลังเข้าไป 
สู่เรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้าง กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้าง นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่ง 
ทำมกลางพระนครบ้าง เขาจะพึงรู้ว่า คนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือน เหล่านี้ออกจากเรือน เหล่านี้สัญจร 
เป็นแถวอยู่ในถนน เหล่านี้นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่งทำมกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , 

ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ 
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ 
ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ 
ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึง 
สคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหม่สัตว์ที่กำลังจติ กำลังอปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 181 

มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัด 
ซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ดูกรพราหมณ์ นี้แหละ เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์ 
น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า กว่ายัญก่อนๆ. 

อาสวักขยญาณ 

ภิกษุนั้น ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ซัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ 
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย 
นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ธิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ 
แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี 
ดูกรพราหมณ์ เปรียบเหมือนสระนี้าบนยอดเขาใสสะอาดไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระ 
นั้น จะพึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบต่างๆ ม้าง ก้อนกรวดและก้อนหินม้าง ฝูงปลาบ้าง 
กำลังว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้าง ในสระนี้านั้น เขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า สระนี้านี้ใสสะอาด 
ไม่ขุ่นมัว หอยโข่งและหอยกาบต่างๆ บ้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง เหล่านี้ 
กำลังว่ายอยู่บ้าง กำลังหยุดอยู่บ้าง ในสระนี้านั้น ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อม 
โน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ 
นี้อาสวนึโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ 
แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้น ก็มีญาณว่าหลุดพ้น รู้ซัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 
อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดูกรพราหมณ์นี้แหละ 
เป็นยัญซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่า มีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่า 
กว่ายัญก่อนๆ. 

ดูกรพราหมณ์ ก็ยัญสมบัติอื่นๆ ที่จะดียิ่งกว่า ประณีตยิ่งกว่า กว่ายัญสมบัตินี้ 
มิได้มี. 

กูฏทันตพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก 

[๒๓๖] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้ว พราหมณ์กูฏทันตะ 
ได้กราบทูลคำนี้กะพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า เปิดของ 
ที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ 
ฉันใด พระองค์ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนันเหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข้าพเจ้านี้ขอถึงพระโคดมผ้เจริฌ ทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ ขอพระโคดมผ้เจริฌ 



จงทรงจำข้าพเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าแต่พระโคดม 
ผู้เจริญ ข้าพเจ้านี้ได้ปล่อยโคผู้ ๗๐๐ ลูกโคผู้ ๗๐๐ ลูกโคเมีย ๗๐๐ แพะ ๗๐๐ แกะ ๗๐๐ 
ได้ให้ชีวิตแก่สัตว์เหล่านั้น ขอสัตว์เหล่านั้นจงได้กินหญ้าเขียวสด จงได้ดื่มนี้าเย็น ขอลมที่เย็น 
จงพัดถูกสัตว์เหล่านั้น. 

กูฏทันตพราหมณ์บรรลุโสดาปีตติผล 

[๒๓๗] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถาแก่พราหมณ์กูฏทันตะ คือ 
ทรงประกาศ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษของกามที่ตํ่าช้า เศร้าหมอง และอานิสงส์ 
ในการออกจากกาม เมื่อทรงทราบว่าพราหมณ์กูฏทันตะ มีจิตควร มีจิตอ่อน มีจิตปราศจากนิวรณ์ 
มีชิตร่าเริง มีชิตใส แล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดง 
ด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค โปรดพราหมณ์กูฏทันตะ เปรียบเหมือน 
ผ้าที่สะอาดปราศจากสีดำ ควรรับนั้าย้อมได้เป็นอย่างดี ฉันใด พราหมณ์กูฏทันตะ ก็ฉันนั้น 
ได้ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ณ ที่นั่งนั้นเอง ลำดับนั้น พราหมณ์กูฏทันตะ 
เห็นธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้ธรรมแล้ว หยั่งทราบถึงธรรมทั่วถึงแล้ว ข้ามพ้นความสงสัย 
ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในสัตถุศาสนา ได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า ขอพระโคดมผู้เจริญกับภิกษุสงฆ์ จงทรงรับภัตตาหารของข้าพระองค์ในวัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 182 

พรุ่งนี้. พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ. เมื่อพราหมณ์กูฏทันตะทราบว่าพระผู้มีพระภาค 
ทรงรับนิมนต์แล้ว จึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณหลีกไป. 

[๒๓๘] ครั้งนั้น พอถึงเวลารุ่งเช้า พราหมณ์กูฏทันตะได้สั่งให้ตบแต่งขาทนีย 
โภชนียาหารอย่างประณีตในสถานที่บูชายัญของตนแล้ว ใช้คนไปกราบทูลเวลาเสด็จแด่พระผู้มี 
พระภาคว่า ช้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ถึงเวลาแล้ว ภัตตาหารสำเร็จแล้ว. ลำดับนั้น เป็นเวลาเช้า 
พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่สถานที่บูชายัญ 
ของพราหมณ์กูฏทันตะแล้ว ประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้. ต่อนั้น พราหมณ์กูฏทันตะ 
ได้อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยมือของตนเอง ด้วยขาทนึยโภชนึยาหารอย่าง 
ประณีต เมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว ทรงลดพระหัตถ์ลงจากบาตรแล้ว จึงได้ 
ถือเอาอาสนะที่ตํ่าแห่งหนึ่งนั่ง ณ ที่ควรส่วนช้างหนึ่ง. พระผู้มีพระภาค ทรงยังพราหมณ์กูฏทันตะ 
ผู้นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งนั้นแล ให้เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง ด้วย 
ธรรมีกถาแล้ว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. 

จบกูฏทันตสูตร ที่ ๕. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 183 
๖. มหาลิสูตร 


[๒๓๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. 

สมัยนั้น พราหมณทูตชาวโกศลรัฐและพราหมณทูตชาวมคธรัฐมากด้วยกัน พักอยู่ในเมืองเวสาลี 
ด้วยกิจธุระบางประการ. พราหมณทูต ๒ พวกนั้นได้สดับข่าวว่า พระสมณโคดมศากยบุตร 
ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน เขตเมืองเวสาลี. เกียรติศัพท์ 
อันงามของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนั้ว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาค 
พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว 
ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแกไม , มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงท่าโลกนั้พร้อมทั้ง 
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอน 
หมู , สัตว์พร้อมทั้งสมฌพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามใน 
ท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ” , 
บริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมเป็นการดีแล ดังนี้. ครั้งนั้นแล 
พราหมณทูต ๒ พวกนั้นจึงเข้าไปยังกูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน. 

เรื่องของพระนาลิตเถระ พุทธอุปัฏฐาก 

[๒๔๐] สมัยนั้นแล ท่านพระนาลิตเถระ เป็นอุปัฏฐากของพระผู้มีพระภาค. ลำดับนั้น 
พวกพราหมณทูตชาวโกศลรัฐและชาวมคธรัฐเข้าไปหาท่านพระนาลิตเถระ แล้วถามท่านว่า ท่าน 
นาลิต เวลานั้ท่านพระสมณโคดมประทับอยู่ ณ ที่ไหน พวกข้าพเจ้าประสงค์จะเฝ็าพระองค์ท่าน. 
ท่านพระนาลิตเถระตอบว่า ท่านทั้งหลาย เวลานั้ยังไม , ควรจะเฝ็าพระผู้มีพระภาค เพราะพระองค์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 184 

ประทับหลีกเร้นอยู่. ลำดับนั้น พราหมฌทูตเหล่านั้นจึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่พระวิหารนั้น 
ด้วยหวังว่าได้เฟิาท่านพระสมณโคดมแล้วจึงจะไป. 

เรื่องของพระเจ้าลิจฉวี โอฏฐัทธะ 

[๒๔๑] ฝ่ายเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี พร้อมด้วยบริษัทลิจฉวีหมู , ใหญ่เข้าไปหาท่านนาคิตเถระ 
ยังกูฏาคารศาลาในป่ามหาวัน อภิวาทท่านพระนาคิตเถระแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

ครั้นแล้วจึงถามท่านพระนาคิดเถระว่า ท่านนาคิต เวลานี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ประทับอยู่ ณ ที่ไหน พวกข้าพเจ้าประสงค์จะเฝ็าพระองค์ท่าน. ท่านพระนาคิตเถระตอบว่า มหาลี 
เวลานี้ยังไม่ควรจะเฝ็าพระผู้มีพระภาค เพราะพระองค์ประทับหลีกเร้นอยู่. เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีจึงนั่ง 
อยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งที่วิหารนั้น ด้วยหวังว่าได้เฝ็าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
แล้วจึงจะไป. 

เรื่องของสามเณรสีหะ 

[๒๔๒] ครั้งนั้น สามเณรสึหะเข้าไปหาท่านพระนาคิต อภิวาทพระนาภิตเถระแล้ว 
ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้วจึงถามท่านว่า ข้าแต่ท่านกัสสปะ พวกพราหมณทูต 
มากด้วยกัน เข้ามาในที่นี้เพื่อจะเฝ็าพระผู้มีพระภาค. แม้เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีพร้อมด้วยบริษัทลิจฉวี 
หมู , ใหญ่ ก็เข้ามาในที่นี้เพื่อจะเฝ็าพระผู้มีพระภาค ได้โปรดเถิดท่านกัสสปะ ขอหมู , ชนนั้นจงได้เฝ็า 
พระผู้มีพระภาค. พระเถระตอบว่า สึหะ ล้าเช่นนั้น เธอนั่นแหละจงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเถิด 
สามเณรสึหะรับคำพระนาภิตแล้วจึงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้วจึงกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พราหมณทูตชาวโกศลรัฐ 
และพราหมณทูตชาวมคธรัฐมากด้วยกัน เข้ามาในที่นี้เพื่อจะเฝ็าพระผู้มีพระภาค แม้เจ้า 
โอฏฐัทธลิจฉวีพร้อมด้วยบริษัทถิจฉวีหมู , ใหญ่ก็เข้ามาในที่นี้เพื่อจะเฝ็าพระผู้มีพระภาค ขอประทาน 
พระวโรกาสพระเจ้าข้า ขอหมู , ชนนั้นจงได้เฝ็าพระผู้มีพระภาคเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า 
ดูกรสีหะ ล้าเช่นนั้นเธอจงจัดอาสนะในร่มหลังวิหารเถิด. สามเณรสึหะทูลรับพระพุทธอาณัติ 
แล้วไปจัดอาสนะในร่มหลังพระวิหาร. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหารแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 185 

ไปประทับ ณ อาสนะที่สามเณรสีหะขัดไว้ในร่มหลังพระวิหาร. ลำดับนั้น พวกพราหมณทูต 
เหล่านั้น จึงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่าน 
การปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. 

[๒๔๓] ฝ่ายเจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีพร้อมด้วยบริษัทลิจฉวีหมู่ใหญ่ ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มี 
พระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นแล้ว 
จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันก่อนๆ สุนักขัตตลิจฉวีบุตรเข้าไปหา 
ข้าพระองค์แล้วบอกว่ามหาลีตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ไม่ทันถึง๓ปี 
ข้าพเจ้าก็ได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด แต่มิได้ 1 ยินเสียง 
ทิพย์ อันไพเราะประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เสียงทิพย์ 
อันไพเราะประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ที่สุนักขัตตลิจฉวีบุตรไม , ได้ยินนั้น 
มีอยู่หรือไม่. พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มี มหาลี มิใช่ไม่มี. เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเล่าเป็นเหตุ เป็นปัจขัยที่มิให้สุนักขัตตลิจฉวีบุตรได้ยินเสียงทิพย์ 
อันไพเราะ ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ที่มีอยู่ มิใช่ว่าไม่มีนั้น. 

สมาธิที่บำเพ็ญเฉพาะส่วน 

[๒๔๔] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิเฉพาะส่วน 
เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันออก 
แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด 
เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ในทิศตะวันออก แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ในทิศตะวันออก มิได้ฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ทั้งนี้เพราะภิกษุนั้นเจริญสมาธิเฉพาะส่วน 
เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันออก 
แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 186 

[๒๔๕] ดูกรมหาลี ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์ 
อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน 
เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ แต่มิได้เจริญ 
เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์ 
อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ มิได้ฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้นเป็นเพราะ 
เธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความ 
กำหนัด ในทิศใต้ แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด. 

ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ในทิศตะวันตก แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบ 
ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก มิได้ฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิ 
เฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด 
ในทิศตะวันตก แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความ 
กำหนัด. 

ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบ 
ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 187 

ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ มิได้ฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิ 
เฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ 
แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. 

ภิกษุผู้เจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัดในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์ 
อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน 
เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเบื้องบน 
ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง แต่มิได้เจริญเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงเห็นแต่รูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง มิได้ฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้อนั้น เป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาดี ข้อนั้น 
เป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง แต่มิได้เจริญเพื่อฟิงเสียงทิพย์ 
อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. 

[๒๔๖] ดูกรมหาดี ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันออก แต่มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน 
เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันออก 
แต่มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึง 
ฟ้งแต , เสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันออก 
มิได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร 
ดูกรมหาลี ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 188 

ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันออก มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. 

[๒๔๗] ดูกรมหาลี ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์ 
อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ แต่มิได้เจริญเพื่อเห็น 
รูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน 
เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ แต่มิได้ 
เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงฟิงแต , 

เสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ มิได้เห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี 
ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. 

ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงอันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก แต่มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงฟ้งแต่เสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก มิได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารัก 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้น 
เป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วนเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. 

ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ แต่มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 189 

เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงฟ้งแต่เสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ มิได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะ 
ส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ 
มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. 

ภิกษุเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง แต่มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน 
เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเบื้องบน 
ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง แต่มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เธอจึงฟิงแต , เสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง มิได้เห็นรูปทิพย์อันน่ารัก 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้น 
เป็นเพราะเธอเจริญสมาธิเฉพาะส่วน เพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้ง 
แห่งความกำหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง มิได้เจริญเพื่อเห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด. 

การเห็นรูปทิพย์ การฟ้งเสียงทิพย์ 

[๒๔๘] ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสมาธิโดยส่วนสองเพื่อเห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด 
ในทิศตะวันออก เพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อ 
ฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันออก 
เธอจึงเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 190 

กำหนัด ในทิศตะวันออก ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิ 
โดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม 
เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันออก. 

[๒๔๙] ดูกรมหาลี ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด 
ในทิศใต้ เพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟิงเสียงทิพย์ 
อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ เธอจึงเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก 
และฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศใต้ ข้อนั้น 
เป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์ 
อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด 
ในทิศใต้. 

ภิกษุเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก เพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง 
เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ในทิศตะวันตก เธอจึงเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร 
ดูกรมหาลี ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อ 
ฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศตะวันตก. 

ภิกษุเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ เพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง 
เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่ง 
ความกำหนัด ในทิศเหนือ เธอจึงเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และฟิงเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบ 
ด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี ข้อนั้น 
เป็นเพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์ 
อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเหนือ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 191 

ภิกษุเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง 
เพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และเพื่อฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ 
ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง 
เธอจึงเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และฟ้งเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความ 
กำหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง ข้อนั้นเพราะเหตุไร ดูกรมหาลี 
ข้อนั้นเป็นเพราะเธอเจริญสมาธิโดยส่วนสอง เพื่อเห็นรูปทิพย์อันน่ารัก และฟิงเสียงทิพย์ 
อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ในทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และ 
ทิศเบื้องขวาง ดูกรมหาลี เหตุปัจจัยนี้แหละ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย สุนักขัตตลิจฉวีบุตรจึง 
มิได้ยินเสียงทิพย์อันไพเราะ ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดที่มีอยู่ มิใช่ไม่มี. 

เหตุแห่งการทำให้แจ้งสมาธิภาวนา 

[๒๕๐] โอ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุทั้งหลายเห็นจะประพฤติพรหมจรรย์ใน 
พระผู้มีพระภาค เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง ซึ่งสมาธิภาวนาเหล่านั้นเท่านั้น. 

ภ. ดูกรมหาลี มิใช่ภิกษุทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง 
ซึ่งสมาธิภาวนาเหล่านั้นเท่านั้น ดูกรมหาลี ธรรมเหล่าอื่นที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรา 
เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง อันดีกว่าและประณีตกว่ายังมีอยู่. 

โอ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมทั้งหลายที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 
เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง อันดีกว่าและประณีตกว่านั้น เป็นไฉน? 

ภ. ดูกรมหาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นโสดาบัน มีความเป็นผู้ไม่ตกตํ่าเป็นธรรม 
เป็นผู้เที่ยง มีอันจะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า เพราะสัญโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป ดูกรมหาลี ธรรมนี้แล 
ที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง อันดีกว่าและประณีตกว่า. 

[๒๕๑] ดูกรมหาลี ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้เพียงอีกครั้งเดียว 
จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เพราะสัญโยชน์ ๓ หมดสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 192 

เบาบางไป ดูกรมหาลี แม้นี้ก็เป็นธรรมที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง 
อันดีกว่าและประณีตกว่า. 

[๒๕๒] ดูกรมหาลี ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุไปเกิดในภพสูง ปรินิพพานในภพนั้น 
ไม่ต้องเวียนกลับมาจากโลกนั้น เพราะสัญโยชน์ส่วนเบื้องตํ่า ๕ ประการหมดสิ้นไป ดูกรมหาลี 
แม้นี้ก็เป็นธรรมที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง อันดีกว่าและประณีตกว่า. 

อริยมรรคมีองค์ ๘ 

[๒๕๓] ดูกรมหาลี ข้ออื่นยังมีอีก ภิกษุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง บรรลุเจโตวิมุติ 
ปัญญ!วิมุติ อันไม , มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะอยู่ในปัจจุบัน ดูกรมหาลี แม้'นี้ก็เป็นธรรมที่ 
ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง อันดีกว่าและประณีตกว่า ดูกรมหาลี 
เหล่านี้แล ธรรมทั้งหลายที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรา เพื่อเหตุจะทำให้แจ้ง อันดีกว่า 
และประณีตกว่า. 

[๒๕๔] โอ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มรรคมีอยู่หรือ ปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่านั้น 
มีอยู่หรือ? 

ภ. ดูกรมหาลี มรรคมีอยู่ ปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่านั้นมีอยู่. 

โอ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็มรรคเป็นไฉน ปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่านั้น 
เป็นไฉน? 

ภ. มรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐนี้แหละ คือ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ เจรจาชอบ 
การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ ดูกรมหาลี 
มรรคนี้ปฏิปทานี้แหละ เพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่านั้น. 

เรื่องมัณฑิยปริพาชกและชลาลิยปริพาชก 

[๒๕๕] ดูกรมหาลี สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่โฆสิตารามใกล้เมืองโกสัมพี ครั้งนั้นแล 
บรรพชิต ๒ รูป คือ ปริพาชกชื่อมัณฑิย รูป ๑ ปริพาชกซึ่งเป็นศิษย์ของอุปัชฌายะ ผู้ถือบาตรไม้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 193 

ชื่อชาลิยะ รูป ๑ เข้าไปหาเราถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับเรา ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกัน 
แล้ว ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วถามเราว่า พระโคดมผู้มีอายุ ชีพก็อันนั้น สรีระ ก็อันนั้น 
หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. เราตอบว่า ผู้มีอายุ ล้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงปัง 
จงใส่ใจให้ดี เรา จัก บอก ดูกรผู้มีอายุ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง 
โดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี ปก บุรุษที่ควร แก 
ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนก 
พระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้นทรงท่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ 
เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด 
ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี 
บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมปังธรรมนั้น ครั้นปังแล้ว ได้ศรัทธาใน 
พระตถาคต เมื่อได้ศรัทธานั้นแล้วย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสกับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี 
บรรพชาเป็นทางปรอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธ 
โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม , ใช่ท่าได้ง่าย ล้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ 
ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ 
ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวัง 
ในพระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทสิ้ 
ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

ลูกรผู้มีอายุ อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล? 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 194 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวม้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำ 
เป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลกแม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟิงจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือฟ้งจากข้างโน้นแล้ว ไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้นแตกร้าว 
กัน สมานคนที่แตกกันแล้วม้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วม้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกัน 
ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คน 
พร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหูชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง 
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วย 
ประโยชน์ โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่ 

กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตบแต่งร่างกาย ด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่อง 
ประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 195 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วย 
เครื่องตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การตีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 
จบจุลศีล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 196 
มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
คือพืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ 
ครบห้า แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 197 

เห็นปานนี้ คือสะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม 
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการ ดู การเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล 
เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับ การประโคมมหรสพ มีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย 
การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นดีกลอง ฉากภาพม้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของ 
คนจัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 
ชนแกะ ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล 
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น 
อย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่น 
การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้ คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ 
สิบตา เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย 
เล่นสะกา เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ 
เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่เห็น 
ปานนี้คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาด 
ที่ทำด้วยขนแกะอันวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐาน 
เป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสึหะและเสือเป็นต้น 
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม 
เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง 
เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 198 

เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวายประกอบ 
การประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก 
ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้า 
ประดับวิจิตร ติดกรอบหน้า ปีกป่น ใช้พัดวาลริชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะ 
ที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร 
เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน 
เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องม้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท 
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว 
เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้ 
เช่นว่าท่านไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่าน 
ปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติ ถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ 
คำที่ควรกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ 
ท่านเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว 
ท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ล้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 199 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้คือรับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี และ 
กุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้น 
มา ดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
หว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล. 

มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายเฟิน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า 
ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธี 
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้าษันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ 
ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่ม้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก 
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันม้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง 
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ 
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาสตรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 200 

ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย 
ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์'นี้ชักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถูกทาง 
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักตก ดวง 
จันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง 
จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราสชักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางชักมีผลเป็น 
อย่างนี้ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 201 

ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตร 
มัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี ชักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง 
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ให้หูไม , ได้ยิน เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอ 
ทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ 
ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์'ขับผี สอนมนต์ป้องกันม้านเรือน 
ทำกระเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกระเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ , นนี้ามนต์ รดนี้ไมนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องถ่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 202 

ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย 
แต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว ย่อม 
ไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุข 
อันปราศจากโทษในภายใน ลูกรผู้มีอายุ ด้วยประการดังกล่าวมานั้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อม 
ด้วยศีล. 

จบมหาศีล. 

รูปฌาน ๔ 

ภิกษุนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปิติ 
และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า 
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า 
ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนั้ เห็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ ข้อนั้นเราเอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้ 
กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

ภิกษุนั้นบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนั้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้น 
ไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ 
เราเอย่างนั้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง. 

ภิกษุนั้นมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป 
บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนั้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข 
ดกรผมอาย ภิกษใดรัอย่างนั้เห็นอย่างนั้ภิกษนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 203 

หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง 
ดูกรผู้มีอายุ เราเอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่า 
ชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

วิชชา ๘ วิปัสสนาญาณ 

ภิกษุนั้นบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุข ละทุกข์ และดับโสมนัส 
โทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง 
บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม , ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เราเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอย่อมเชัด 
อย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วย 
ข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟืน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา 
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่า ชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง 
ลูกรผู้มีอายุ เราเอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่า 
ชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

มโนมยิทธิญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 204 

คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ , ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 

ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 

หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใด 

รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 

สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 

สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

อิทธิวิธญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมน้อมโน้มจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
หลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ 
ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม , ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ใน 
แผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือน 
นกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ ซึ่งมีฤทธิมีอานุภาพมาก ด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือ 
ที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง 
นั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ดูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

ทิพพโสตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อม 
ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสต 
อันบริสทธ ล่วงโสตของมนษย์ ดกรด้มีอาย ภิกษใดร้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษนั้นควรหรือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 205 

ที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง 
นั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ดูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

เจโตปริยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่นไม , หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนด 
รู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ คือ ชิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือชิตปราศจากราคะ 
ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทส 
ชิตมีโมหะก็รู้ว่าชิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ ชิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่ 
หรือชิตฟ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟ้งซ่าน จิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต หรือจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่า 
ชิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีชิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิต 
ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ชิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือชิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ 
จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้นก็รู้ว่าชิตไม , หลุดพ้น ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง 
ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพ 
อย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้าง 
ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏอัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 206 

อันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามี ชื่อ อย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้น เราก็ได้มี ชื่อ อย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุใด เอ ย่างนี้ เห็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ 
ที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิต 
ทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใด เอ ย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า 
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพก็อย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรา เอ ย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่าชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

จุตูปปาตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ 
ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ ย่อม เชัด ซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 
ว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
ยึด ถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึด ถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์กำลังจุติ กำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุ 
ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผมอาย ภิกษใดร้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 207 

ไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ดูกรผู้มีอายุ 
เรา เอ ย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง. 

อาสวักขยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้ 
อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว 
ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือ 
ที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิต 
ทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้น ไม , ควรจะกล่าวว่า 
ชีพก็อันทัน สรีระก็อันทัน หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนึ 
เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง 
ดังนี้. 

พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว. เจ้าโอฏฐัทธลิจฉวี ยินดีชื่นชมภาษิตของ 
พระผู้มีพระภาคแล้วแล. 


จบมหาลิสูตร ที ๖. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 208 
๗. ชาลิยสูตร 

เรื่องของมัณฑิยปริพาชกและชาลิยปริพาชก 
[๒๕๖] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกส์มัพี ครั้งนั้นแล 
บรรพชิต ๒ รูป คือ ปริพาชกชื่อมัณฑิยะรูป ๑ เป็นปริพาชก ซึ่งเป็นศิษย์ของอุปัชญาย์ผู้ถือ 
บาตรไม้ ชื่อชาลิยะรูป ๑ เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค 
ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้ทูลถาม 
พระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดมผู้มีอายุ ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรผู้มีอายุ ถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายจงพึง 
จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว บรรพชิต ๒ รูปนั้น ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาค 
จึงได้ตรัสว่า ลูกรผู้มีอายุ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีปกบุรุษที่ควรแกไม่มีผู้อื่น 
ยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงทำโลกนั้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วย 
พระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ 
ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง คหบดี บุตรคหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะ 
ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมพึงธรรมนั้น ครั้นพึงแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธา 
แล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสลับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง 
การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธโดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม่ 
ใช่ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต 
สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด 
น , งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวังในพระปาติโมกข์อย่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 209 

ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กห้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท 
ทั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรม ที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธ ถึงพร้อมด้วยศีล 
คุ้มครองทวาร ในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

ดูกรผู้มีอายุ อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล. 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวม้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็น 
หลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟ้งจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือฟ้งจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนในหมู , โน้น 
แตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคน 
ผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำ 
ที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมาก รักใคร่ พอใจ แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ 
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ 
โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 210 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก 
แก , กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม และ 
เครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วยเครื่อง 
ตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบจุลศีล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกายสีลขันธวรรค - หน้าที่211 
มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคาม เห็นปานนี้ 
คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้า 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่น อย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 
เห็นปานนี้ ศึอสะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม 
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการ ดู การเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่น อย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล 
เห็นปานนี้คือการฟ้อน การขับร้อง การประโคม มหรสพ มีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย 
การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพม้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคน 
จัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 
ชนแกะ ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลา การรบ การตรวจพล 
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวายเล่น 
การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 
เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา 
เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ 
เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายใจ เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ 
เห็นปานนี้คือเตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 212 

ที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสันฐานเป็นช่อ 
ดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสึหะและเสือเป็นต้น 
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม 
เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง 
เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม 
เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คืออบตัว ไคลอวัยวะ 
อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก ประดับข้อมือ 
สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตร ติดกรอบหน้า 
ปักป่น ใช้พัดวาลวิชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะ 
ที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร 
เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน 
เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องม้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท 
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว 
เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้ 
เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติ 
ผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควร 
จะกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่าน 
เคยชํ่าชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่าน 
จงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 213 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี และ 
กุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา 
ดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
หว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล. 

มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายเฟิน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า 
ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธี 
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้าษันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ 
ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่ม้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก 
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มครองม้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอ 
แมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอ 
ทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาสตรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 214 

ทายลักษณะศร ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย 
ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกชักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้ชักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถูกทาง 
ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักตก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทร 
คราสจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็น 
อย่างนี้ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 215 

ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมอง 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่าจักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง 
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก 
เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม 
ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันม้านเรือน 
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ่นนี้ไมนต์ รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องถ่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 216 

ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย 
แต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว ย่อมไม่ 
ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอัน 
ปราศจากโทษในภายใน ลูกรผู้มีอายุ ด้วยประการดังกล่าวมานั้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อม 
ด้วยศีล. 

จบมหาศีล. 

รูปฌาน ๔ 

[๒๕๗] ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก 
มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า 
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า 
ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนั้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

ลูกรผู้มีอายุ ข้อนั้นเรารู้อย่างนั้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระ 
ก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ภิกษุนั้นบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิต 
ในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจาร สงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุข 
เกิดแต่สมาธิอยู่. 

ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ 
ภิกษุใดรู้อย่างนั้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพ 
อย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ภิกษุนั้นมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ 
เสวยสุขด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ 
ฌานนี้เป็นผมอเบสขา มีสดึ อย่เป็นสข. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 217 

ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ภิกษุใดรู้ 
อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระ 
ก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ภิกษุนั้น บรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 
เพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่. 

[๒๕๘] ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า 
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า 
ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพ 
อย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็ 
อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ดังนี้. 

วิชชา ๘ วิปัสสนาญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอย่อมรู้ 
ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้น 
ด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม , เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็น 
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้ 
อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพ 
อย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง 
ดูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่า 
ชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 218 

มโนมยิทธิญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรรูปดันเกิดแต่ใจ คือ 
นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่'ใจ มีอวัยวะห้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ดูกร 
ผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระ 
อย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น 
หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

อิทธิวิธญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
หลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ 
ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม , ติดขัด เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ใน 
แผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่ 
จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสอง 
นั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

ทิพพโสตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 219 

ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอัน 
บริสุทธิ” , ล่วงโสตของมนุษย์ ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะ 
กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้น 
กล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เราเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

เจโตปริยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อม 
กำหนดเใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่น ด้วยใจ คือ จิตมีราคะก็เว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก 
ราคะก็เว่าชิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็เว่าจิตมีโทสะ หรือชิตปราศจากโทสะก็เว่าจิตปราศจาก 
โทสะ ชิตมีโมหะก็เว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็เว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็เว่า 
จิตหดหู่ หรือจิตฟ้ง 1 ซ่านก็รู้'ว่าจิตฟ้ง 1 ซ่าน จิตเป็นมหรคตก็รู้'ว่าจิตเป็นมหรคต หรือชิตไม่เป็น 
มหรคตก็เว่าจิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็เว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือชิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 
ก็เว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้'ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิก็เว่าจิตไม่เป็น 
สมาธิ จิตหลุดพ้นก็เว่าชิตหลุดพ้น หรือชิตไม , หลุดพ้นก็เว่าจิตไม , หลุดพ้น ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใด 
เอย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพ 
อย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง 
ลูกรผู้มีอายุ เราเอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่า 
ชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปพเพนิวาสานสสติฌาฌ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 220 

เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้าง 
ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็น 
อันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้ เห็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นควรหรือ 
ที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิต 
ทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดเอย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า ชีพก็ 
อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เราเอย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระ 
อย่างหนึ่ง. 

จุตูปปาตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ 
ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมเซัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตาม 
กรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้าเป็น 
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ติเตียน 
พระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 
กายแตก เขาย่อมเข้าลึงสคติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นหม , สัตว์กำลังจติ กำลังอปบัติ เลว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 221 

ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิลวงจักษุของมนุษย์ 
ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ดูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ 
ภิกษุนั้นควรหรือจะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง 
บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรจะกล่าวว่า 
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้ 
เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง. 

อาสวักขยญาณ 

[๒๕๙] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ 
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว 
ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี. 

ลูกรผู้มีอายุ ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นควรหรือจะกล่าวว่าชีพก็อันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง บรรพชิตทั้งสองนั้นกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ 
ภิกษุใดรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ภิกษุนั้นไม่ควรที่จะกล่าวว่า ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่า 
ชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ลูกรผู้มีอายุ เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจึงมิได้กล่าวว่า 
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือว่าชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง ดังนี้. 

พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว บรรพชิต ๒ รูปนั้นยินดีชื่นชมภาษิตของ 
พระผู้มีพระภาคแล้วแล. 

จบชาลิยสูตร ที่ ๗. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 222 

๘. มหาสีหนาทสูตร 
เรื่องอเจลกกัสสป 

[๒๖๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กัณณกถลมิคทายวัน เขตอุชุญญานคร ครั้งนั้น 
อเจลกชื่อว่ากัสสป เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค 
ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า 
ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าได้สดับมาว่า พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอย่าง ทรงลัดค้าน 
กล่าวโทษบุคคลผู้ประพฤติตบะทั้งปวง ผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียว ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ 
สมณพราหมณ์พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอย่าง ทรงลัดล้านกล่าวโทษ 
บุคคลผู้ประพฤติตบะทั้งปวง ผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียว เป็นผู้กล่าวตามคำที่พระโคดม 
ผู้เจริญตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู , พระโคดมผู้เจริญด้วยคำไม่จริง และชื่อว่าพยากรณ์ธรรมตามสมควร 
แก่ธรรม อนึ่ง การกล่าวและกล่าวตามที่ชอบแก่เหตุแม้น้อยหนึ่ง จะไม , ถึงฐานะที่ควรติเตียน 
แลหรือ ความจริงข้าพเจ้ามิได้มีความประสงค์ที่จะกล่าวตู , พระโคดมผู้เจริญ. 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรกัสสป สมณพราหมณ์ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า พระสมฌ 
โคดมทรงติตบะทุกอย่าง ทรงลัดค้านกล่าวโทษบุคคลผู้ประพฤติตบะทั้งปวง ผู้มีอาชีพเศร้าหมอง 
โดยส่วนเดียว ไม่เป็นอันกล่าวตามเรา และไม , ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่มีจริง ไม่เป็นจริง 
เราเห็นบุคคลผู้ประพฤติตบะมีอาชีพเศร้าหมองบางคนในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุมนุษย์ก็มี เราเห็นบุคคล 
ผู้ประพฤติตบะ มีอาชีพเศร้าหมองบางคนในโลกนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึง 
สุคติ โลกสวรรค์ ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุมนุษย์ก็มี เราเห็นบุคคลผู้ประพฤติตบะ 
บางคนในโลกนี้อยู่เป็นทุกข์เพราะบุญน้อย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ล่วงจักษุมนุษย์ก็มี เราเห็นบุคคลผู้ประพฤติตบะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 223 

บางคนในโลกนี้ อยู่เป็นทุกข์เพราะบุญน้อย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติ 
โลกสวรรค์ ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุมนุษย์ก็มี เรารู้การมา การไป จุติและอุบัติ 
ของบุคคลผู้ประพฤติตบะเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เหตุไร เราจักติตบะทุกอย่าง 
ชักคัดค้านกล่าวโทษบุคคลผู้ประพฤติตบะทั้งปวง ผู้มีอาชีพเศร้าหมองโดยส่วนเดียวเล่า? 

[๒๖๑] ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง เป็นบัณฑิต มีปัญญา ละเอียด 
ทำการโต้เถียงผู้อื่น มีท่าทางเหมือนคนแม่นธนู เขาน่าจะเที่ยวทำลายทิฏฐิทั้งหลายด้วยปัญญา 
สมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมลงคับเราในฐานะบางอย่าง ไม , ลงกับเราในฐานะบางอย่าง บางอย่าง 
ที่เขากล่าวว่าดี แม้เราก็กล่าวว่าดี บางอย่างที่เขากล่าวว่าไม่ดี แม้เราก็กล่าวว่าไม่ดี บางอย่าง 
ที่เขากล่าวว่าดี เรากล่าวว่าไม่ดี บางอย่างที่เขากล่าวว่าไม่ดี เรากล่าวว่าดี บางอย่างที่เรากล่าวว่าดี 
แม้สมณพราหมณ์พวกอื่นก็กล่าวว่าดี บางอย่างที่เรากล่าวว่าไม , ดี แม้สมณพราหมณ์พวกอื่น 
ก็กล่าวว่าไม่ดี บางอย่างที่เรากล่าวว่าดี สมณพราหมณ์พวกอื่นกล่าวว่าไม่ดี บางอย่างที่เรากล่าวว่า 
ไม่ดี สมณพราหมณ์พวกอื่นกล่าวว่าดี เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 
ดูกรท่านผู้มีอายุฐานะที่เราไม , ลงกันจงงดไว้ ในฐานะทั้งหลายที่ลงกันวิญญชนจงซักไซ้ไล่เถียง 
สอบสวน เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู , ด้วยหมู , ว่าธรรมของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็น 
อกุศล นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษไม , ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ไม , เป็นธรรมประเสริฐ 
นับว่าไม , เป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายดำ นับว่าเป็นฝ่ายดำ ใครละ ธรรมเหล่านืได้ไม่มีเหลือ 
ประพฤติอยู่พระสมฌโคดมหรือคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น. 

กถาว่าด้วยการละอกุศล 

[๒๖๒] ลูกรกัสสป ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ วิญญชน เมื่อซักไซ้ไล่เถียงสอบสวน 
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ธรรมของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ 
ไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ไม่เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าไม่เป็นธรรมประเสริฐ และเป็น 
ฝ่ายดำ นับว่าเป็นฝ่ายดำ พระสมณโคดมละธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือ ประพฤติอยู่ หรือว่าท่าน 
คณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น ลูกรกัสสป วิญญชนในโลกนี้เมื่อซักไซ้ไล่เถียงสอบสวน ดังนี้ 
โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 224 

กถาว่าด้วยการสมาทานกุศล 

[๒๖๓] ดูกรกัสสป อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญชนจงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนพวกเรา 
เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่ด้วยหมู , ว่าธรรมของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นกุศล นับว่า 
เป็นกุศล ไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ควรเสพ นับว่าควรเสพ เป็นธรรมประเสริฐ นับว่า 
เป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว ใครสมาทานธรรมเหล่านี้ไม่มีเหลือ 
ประพฤติอยู่ พระสมณโคดมหรือคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น ลูกรกัสสป ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ 
คือ วิญญชน เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ธรรมของท่านพวกนี้เหล่าใด 
เป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ไม , มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ควรเสพ นับว่าควรเสพ เป็นธรรมประเสริฐ 
นับว่าเป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว พระสมณโคดมสมาทานธรรม 
เหล่านี้ได้ไม , มีเหลือ ประพฤติอยู่ หรือคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น ลูกรกัสสป วิญญชนในโลกนี้ 
เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน ดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น. 

[๒๖๔] ดูกรกัสสป อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญชน จงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนพวกเรา 
เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่ด้วยหมู , ว่าธรรมของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นอกุศล 
นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ ไม่ควรเสพ นับว่าไม่ควรเสพ ไม่เป็นธรรมประเสริฐ 
นับว่าไม , เป็นธรรมประเสริฐ และฝ่ายดำ นับว่าเป็นฝ่ายดำ ใครละธรรมเหล่านี้ได้ไม , มีเหลือ 
ประพฤติอยู่ หมู , สาวกของพระโคดมหรือหมู , สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น ดูกรกัสสป 
ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ วิญญชน เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ธรรม 
ของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นอกุศล นับว่าเป็นอกุศล มีโทษ นับว่ามีโทษ ไม่ควรเสพ 
นับว่าไม , ควรเสพ ไม่เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าไม , เป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายดำ นับว่า 
เป็นฝ่ายดำ หมู , สาวกของพระโคดมละธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือ ประพฤติอยู่หรือหมู , สาวกของ 
คณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น ลูกรก็'สสป วิญญชนทั้งหลายในโลกนี้เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน 
ดังนี้ โดยมากพึงสรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น. 

[๒๖๕] ลูกรกัสสป อีกข้อหนึ่งเล่า วิญญชน จงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนพวกเรา 
เปรียบเทียบครูด้วยครู เปรียบเทียบหมู่ด้วยหมู่ว่า ธรรมทั้งหลายของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นกุศล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 225 

นับว่าเป็นกุศล ไม , มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ควรเสพนับว่าควรเสพ เป็นธรรมประเสริฐ นับว่า 
เป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว ใครสมาทานธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือ 
ประพฤติอยู่ หมู , สาวกของพระโคดมหรือหมู , สาวกของคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่น ดูกรกัสสป 
ก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ คือ วิญญชน เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน พึงกล่าวอย่างนี้ว่าธรรม 
ของท่านพวกนี้เหล่าใดเป็นกุศล นับว่าเป็นกุศล ไม่มีโทษ นับว่าไม่มีโทษ ควรเสพ นับว่า 
ควรเสพ เป็นธรรมประเสริฐ นับว่าเป็นธรรมประเสริฐ และเป็นฝ่ายขาว นับว่าเป็นฝ่ายขาว 
หมู , สาวกของพระโคดมสมาทานธรรมเหล่านี้ได้ไม่มีเหลือประพฤติอยู่ หรือหมู , สาวกของคณาจารย์ 
ผู้เจริญเหล่าอื่น ลูกรก็'สสป วิญญชนในโลกนี้เมื่อซักไซ้ไล่เลียงสอบสวน ดังนี้ โดยมากพึง 
สรรเสริญพวกเราพวกเดียวในข้อนั้น. 

ลูกรกัสสป มรรคามีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ บุคคลปฏิบัติตามแล้ว จักรู้เอง จักเห็นเองว่า 
พระสมณโคดมกล่าวตามกาล กล่าวจริง กล่าวอรรถ กล่าวธรรม กล่าววินัย ลูกรก็'สสป 
มรรคาเป็นไฉน ปฏิปทาเป็นไฉน ที่บุคคลปฏิบัติตามแล้ว จักรู้เอง จักเห็นเองว่า พระสมณ 
โคดมกล่าวตามกาล กล่าวจริง กล่าวอรรถ กล่าวธรรม กล่าววินัย มรรคาประกอบด้วยองค์ ๘ 
อันประเสริฐนี้คือ ความเห็นชอบ ความดำริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ 
พยายามชอบ ระลึกชอบ ตังใจชอบ ลูกรกัสสป มรรคานีแล ปฏิปทานีแล ที่บุคคลปฏิบัติ 
ตามแล้ว จักรู้เอง จักเห็นเองว่า พระสมณโคดมกล่าวตามกาล กล่าวจริง กล่าวอรรถ กล่าวธรรม 
กล่าววินัย. 

กถาว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตบะ 

[๒๖๖] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อเจลกกัสสปได้ทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้มี 
อายุ การบำเพ็ญตบะของสมณพราหมณ์เหล่านี้ซึ่งนับว่าเป็นการงานของสมณะ และของ 
พราหมณ์มีอยู่ คือ เป็นคนเปลือย ทอดทิ้งมรรยาท เลียมือ เขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มา เขา 
เชิญให้หยุดก็ไม , หยุด ไม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อน ไม่รับภิกษาที่เขาท่าเฉพาะ ไม่รับภิกษาที่เขา 
นิมนต์ เขาไม่รับภิกษาปากหม้อ ไม่รับภิกษาจากหม้อข้าว ไม่รับภิกษาที่บคคลยืนคร่อมธรณีประต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 226 

นำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้นำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมสากนำมา ไม่รับ 
ภิกษาของคน ๒ คนที่กำลังบริโภคอยู่ ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ ไม่รับภิกษาของหญิงผู้กำลัง 
ให้ลูกดูดนม ไม่รับภิกษาของหญิงผู้คลอเคลียบุรุษ ไม่รับภิกษาที่นัดแนะกันทำไว้ ไม , รับภิกษา 
ในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดู ไม่รับภิกษาในที่มีแมลงวันไต , ตอมเป็นกลุ่ม ไม่กินปลา ไม่กินเนื้อ 
ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม่ดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพด้วยข้าว 
คำเดียวบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๒ คำบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง 
เขียวยาอัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้าง ๒ ใบบ้าง ๗ ใบบ้าง กินอาหารที่เก็บค้างไว้ 
วันหนึ่งบ้าง ๒ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้ง 
กึ่งเดือนเช่นนี้บ้าง. 

ข้าแต่พระโคดมผู้มีอายุ การบำเพ็ญตบะของสมณพราหมณ์เหล่านื้ซึ่งนับว่าเป็นการงาน 
ของสมณะ และของพราหมณ์มีอยู่ คือ อเจลกนั้น เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้าง มีข้าวฟางเป็น 
ภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง มีกากข้าวเป็นภักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็น 
ภักษาบ้าง มีรำเป็นภักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นภักษาบ้าง มีกำยานเป็นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง 
มีโคมัยเป็นภักษาบ้าง มีเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้หล่นเขียวยาอัตภาพ 

ข้าแต่พระโคดมผู้มีอายุ การบำเพ็ญตบะของสมณพราหมณ์เหล่านื้ซึ่งนับว่าเป็นการงาน 
ของสมณะ และของพราหมณ์มีอยู่ คือ อเจลกนั้น ทรงผ้าป่านบ้าง ผ้าแกมกันบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง 
ผ้าบังสุกุลบ้าง ผ้าเปลือกไม้บ้าง หนังเสือบ้าง หนังเสือทั้งเล็บบ้าง ผ้าคากรองบ้าง ผ้าเปลือก 
ปอกรองบ้าง ผ้าผลไม้กรองบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยผมคนบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์บ้าง ผ้าทำ 
ด้วยขนปีกนกเค้าบ้าง เป็นผู้ถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและ 
หนวดบ้าง เป็นผู้ยืน คือ ห้ามอาสนะบ้าง เป็นผู้กระโหย่ง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหย่ง 
(คือ เดินกระโหย่งเหยียบพื้นไม่เต็มเท้า) บ้าง เป็นผู้นอนบนหนาม คือ สำเร็จการนอนบน 
หนามบ้าง สำเร็จการนอนบนแผ่นกระดานบ้าง สำเร็จการนอนบนเนินดินบ้าง เป็นผู้นอน 
ตะแคงข้างเดียวบ้าง เป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีบ้าง เป็นผู้อยู่กลางแจ้งบ้าง เป็นผู้นึ่งบนอาสนะ 
ตามที่ลาดไว้บ้าง เป็นผู้บริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบ้าง เป็นผู้ห้าม 
นั้าเย็น คือ ขวนขวายในการห้ามนั้าเย็นบ้าง เป็นผู้อาบนั้าวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความ 
ขวนขวายในการลงนั้าบ้าง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 227 

[๒๖๗] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัสสป แม้ถ้าเป็นอเจลกผู้ทอดทิ้งมรรยาท เลียมือ 
เขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มา เขาเชิญให้หยุดก็ไม , หยุด ไม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อน ไม่รับ 
ภิกษาที่เขาทำเฉพาะ ไม , รับภิกษาที่เขานิมนต์ เขาไม , รับภิกษาปากหม้อ ไม่รับภิกษาจากหม้อข้าว 
ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้นำมา ไม่รับ 
ภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมสากนำมา ไม่รับภิกษาของคน ๒ คนที่กำลังบริโภคอยู่ ไม่รับภิกษาของ 
หญิงมีครรภ์ ไม่รับภิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนม ไม , รับภิกษาของหญิงผู้คลอเคลียบุรุษ ไม่รับ 
ภิกษาที่นัดแนะกันทำไว้ ไม่รับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดู ไม่รับภิกษาในที่มีแมลงวันไต , ตอม 
เป็นกลุ่ม ไม่กินปลา ไม , กินเนอ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม , ดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือน 
หลังเดียว เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว 
๒ คำบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๗ คำบ้าง เขียวยาอัตภาพด้วยภิกษา 
ในถาดน้อยใบเดียวบ้าง ๒ ใบบ้าง ๗ ใบบ้าง กินอาหารที่เก็บค้างไว้วันหนึ่งบ้าง ๒ วันบ้าง ๗ วัน 
บ้าง เป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้าง สีลสัมปทา 
จิตตสัมปทา หรือปัญญาสัมปทานี้ ก็ยังไม่ชื่อว่า อันสมณพราหมณ์นั้นอบรมแล้ว กระทำให้ 
แจ้งแล้ว ที่แบ้เขายังห่างจากสามัญคุณ และพรหมัญคุณ ดูกรกัสสป ต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิต 
อันไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ภิกษุนี้เราเรียกว่า สมณะบ้าง 
พราหมณ์บ้าง. 

ลูกรกัสสป แม้หากว่าสมฌพราหมณ์นั้น เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษา มีข้าวฟ์างเป็นภักษา 
มีลูกเดือยเป็นภักษา มีกากข้าวเป็นภักษา มียางเป็นภักษา มีสาหร่ายเป็นภักษา มีรำเป็นภักษา 
มีข้าวตังเป็นภักษา มีคำยานเป็นภักษา มีหญ้าเป็นภักษา มีโคมัยเป็นภักษา มีเง่าและผลไม้ในป่า 
เป็นอาหาร บริโภคผลไม้หล่นเขียวยาอัตภาพ สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปัญญาสัมปทานี้ 
ก็ยังไม่ชื่อว่าอันสมฌพราหมณ์นั้นอบรมแล้ว กระทำให้แจ้งแล้ว ที่แบ้เขายังห่างจากสามัญคุณ 
และพรหมัญคุณ ลูกรกัสสป ต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวร ไม , มีความเบียดเบียน และ 
ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่ง 
ด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ภิกษุนี้เราเรียกว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 228 

ดูกรกัสสป แม้หากว่าสมฌพราหมณ์นั้น ทรงผ้าป่านบ้าง ผ้าแกมกันบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง 
ผ้าบังสุกุลบ้าง ผ้าเปลือกไม้บ้าง หนังเสือบ้าง หนังเสือทั้งเล็บบ้าง ผ้าคากรองบ้าง ผ้าเปลือกปอ 
กรองบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยผมคนบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์บ้าง ผ้าทำด้วยขนปีกนกเค้าบ้าง 
เป็นผู้ถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบ้าง เป็นผู้ยืน 
คือ ห้ามอาสนะบ้าง เป็นผู้กระโหย่ง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหย่ง (คือ เดินกระโหย่ง 
เหยียบพื้นไม่เต็มเท้า) บ้าง เป็นผู้นอนบนหนาม คือ สำเร็จการนอนบนหนามบ้าง สำเร็จการ 
นอนบนแผ่นกระดานบ้าง สำเร็จการนอนบนเนินดินบ้าง เป็นผู้นอนตะแคงข้างเดียวบ้าง เป็นผู้ 
หมักหมมด้วยธุลีบ้าง เป็นผู้อยู่กลางแจ้งบ้าง เป็นผู้นั้งนอนบนอาสนะตามที่ลาดไว้บ้าง เป็นผู้ 
บริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบ้าง เป็นผู้ห้ามนั้าเย็น คือ ขวนขวาย 
ในการห้ามนั้าเย็นบ้าง เป็นผู้อาบนั้าวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงนั้าบ้าง 
สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปัญญาสัมปทานี้ ก็ยังไม , ชื่อว่าอันสมณพราหมณ์นั้นอบรมแล้ว 
กระทำให้แจ้งแล้ว ที่แบ้เขายังห่างจากสามัญคุณ และพรหม'ญคุณ ลูกรกัสสป ต่อเมื่อภิกษุ 
เจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวร ไม , มีความเบียดเบียน และทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุติอัน 
หาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ ภิกษุนี้เรียกว่า 
สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง. 

ว่าด้วยอเจลกวัตร 

[๒๖๘] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อเจลกกัสสปได้ทูลว่า ข้าแต่พระโคดม 
ผู้เจริญ สามัญคุณทำได้ยาก พรหมัญคุณทำได้ยาก. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ลูกรกัสสป ข้อนี้เป็นปกติในโลก ที่สามัญคุณทำได้ยาก 
พรหมัญคุณทำได้ยาก ลูกรกัสสป แม้หากว่าเป็นอเจลกผู้ทอดทั้งมรรยาท เลียมือ เขาเชิญให้ 
มารับภิกษาก็ไม่มา เขาเชิญให้หยุดก็ไม , หยุด ไม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อน ไม่รับภิกษาที่เขาทำ 
ไว้เฉพาะ ไม , รับภิกษาที่เขานิมนต์ เขาไม , รับภิกษาปากหม้อ ไม่รับภิกษาจากหม้อข้าว ไม่รับ 
ภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้นำมา ไม่รับภิกษาที่ 
บุคคลยืนคร่อมสากนำมา ไม่รับภิกษาของคน ๒ คนที่กำลังบริโภคอยู่ ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ 
ไม่รับภิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนม ไม , รับภิกษาของหญิงผู้คลอเคลียบุรุษ ไม่รับภิกษาที่ 
นัดแนะกันทำไว้ ไม่รับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดู ไม่รับภิกษาในที่มีแมลงวันไต , ตอมเป็นกลุ่ม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 229 

ไม่กินปลา ไม่กินเนื้อ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม่ดื่มยาดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว 
เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวบ้าง รักภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๒ คำบ้าง 
รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๗ คำบ้าง เขียวยาอัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อย 
ใบเดียวบ้าง ๒ ใบบ้าง ๗ ใบบ้าง กินอาหารที่เก็บค้างไว้วันหนึ่งบ้าง ๒ วันบ้าง ๗ วันบ้าง 
เป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้บ้าง ดูกรกัสสป สามัญ 
คุณหรือพรหมัญคุณ จักชื่อว่าเป็นกิจที่กระทำได้ยาก กระทำได้ยากด้วยดี ด้วยการปฏิบัติมี 
ประมาณน้อยนี้และด้วยการบำเพ็ญตบะนี้แล้ว ไม่น่าจักต้องกล่าวว่า สามัญคุณทำยาก 
พรหมัญคุณทำได้ยากดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแบ้นางกุมภทาสี จักอาจทำ 
สามัญคุณและพรหมัญคุณนี้ได้ด้วยการกล่าวว่า เอาเถอะ เราจักเป็นเจลก เป็นผู้ทอดทิ้งมรรยาท 
เลียมือ เขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มา เขาเชิญให้หยุดก็ไม , หยุด ไม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อน 
ไม่รับภิกษา ที่เขาทำเฉพาะ ไม่รับภิกษาที่เขานิมนต์ เขาไม่รับภิกษาปากหม้อ ไม่รับภิกษาจาก 
หม้อข้าว ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้นำมา 
ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมสากนำมา ไม่รับภิกษาของคน ๒ คนที่กำลังบริโภคอยู่ ไม , รับภิกษา 
ของหญิงมีครรภ์ ไม , รับภิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนม ไม่รับภิกษาของหญิงผู้คลอเคลียบุรุษ 
ไม่รับภิกษาที่นัดแนะกันทำไว้ ไม่รับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดู ไม่รับภิกษาในที่มีแมลงวัน 
ไต , ตอมเป็นกลุ่ม ไม่กินปลา ไม , กินเนื้อ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม , ดื่มยาดอง เขารับภิกษา 
ที่เรือนหลังเดียว เขียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เขียวยาอัตภาพ 
ด้วยข้าว ๒ คำบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๗ คำบ้าง เขียวยาอัตภาพ 
ด้วยภิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้าง ๒ ใบบ้าง ๗ ใบบ้าง กินอาหารที่เก็บล้างไว้วันหนึ่งบ้าง 
๒ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้ 
ลูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ หรือพรหมัญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยาก กระทำได้ยากด้วยดี 
เพราะต้องเว้นการปฏิบัติ มีประมาณน้อยนี้และต้องเว้นการบำเพ็ญตบะนี้เพราะฉะนั้นการที่ 
กล่าวว่า สามัญคุณทำได้ยาก พรหมมัญคุณทำได้ยาก ดังนี้สมควรแล้ว ลูกรกัสสป ต่อเมื่อ 
ภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม , มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน และทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาริมุดึ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 230 

อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปีจจุบัน เข้าถึงอยู่ ภิกษุนี้ 
เราเรียกว่าสมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง. 

ดูกรกัสสป แม้ถ้าว่าสมณพราหมณ์เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้าง มี'ข้าวฟ์างเป็นภักษาบ้าง 
มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง มีกากข้าวเป็นภักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็นภักษาบ้าง 
มีรำเป็นภักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นภักษาบ้าง มีกำยานเป็นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง มีโคมัย 
เป็นภักษาบ้าง มีเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพ ลูกรกัสสป 
สามัญคุณหรือพรหมัญคุณ จักเป็นกิจที่ทำได้ยาก กระทำได้ยากด้วยดี ด้วยการปฏิบัติมีประมาณ 
น้อยนี้และด้วยการบำเพ็ญตบะนี้แล้ว ไม่น่าจักต้องกล่าวว่า สามัญคุณทำได้ยาก พรหมัญคุณ 
ทำได้ยาก ดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแม้นางคุมภทาสี ก็จักอาจท้าสามัญคุณ 
และพรหมัญคุณนี้ได้ ด้วยการกล่าวว่า เอาเถอะ เราจักเป็นอเจลก มีผักดองเป็นภักษาบ้าง 
มีข้าวฟางเป็นภักษาบ้าง มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง มีกากข้าวเป็นภักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้าง 
มีสาหร่ายเป็นภักษาบ้าง มีรำเป็นภักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นภักษาบ้าง มีกำยานเป็นภักษาบ้าง 
มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง มีโคมัยเป็นภักษาบ้าง มีเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้หล่น 
เขียวยาอัตภาพ ลูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ หรือพรหมัญคุณ เป็นกิจที่กระท้าได้ยาก 
กระทำได้ยากด้วยดี เพราะต้องเว้นการปฏิบัติมีประมาณน้อยนี้และต้องเว้นการบำเพ็ญตบะนี้ 
เพราะฉะนั้น การที่กล่าวว่าสามัญคุณทำได้ยาก พรหมัญคุณทำได้ยาก ดังนี้สมควรแล้ว 
ดูกรกัสสป ต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตากิจอันไม , มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน และทำให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุติ ปัญญาริมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ภิกษุนี้เราเรียกว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง. 

ลูกรกัสสป แม้ถ้าว่าสมณพราหมณ์ ทรงผ้าป่านบ้าง ผ้าแกมกันบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง 
ผ้าบังสุกุลบ้าง ผ้าเปลือกไม้บ้าง หนังเสือบ้าง หนังเสือทั้งเล็บบ้าง ผ้าคากรองบ้าง ผ้าเปลือกปอ 
กรองบ้าง ผ้าผลไม้กรองบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยผมคนบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์บ้าง ผ้าทำด้วย 
ขนปีกนกเค้าบ้าง เป็นผู้ถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวด 
บ้าง เป็นด้ยืน คือ ห้ามอาสนะบ้าง เป็นผ้กระโหย่ง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหย่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 231 

(คือเดินกระโหย่งเหยียบพื้นไม , เต็มเท้า) ท้าง เป็นผู้นอนบนหนาม คือ สำเร็จการนอนบนหนาม 
บ้าง สำเร็จการนอนบนแผ่นกระดานบ้าง สำเร็จการนอนบนเนินดินบ้าง เป็นผู้นอนตะแคง 
ข้างเดียวบ้าง เป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีบ้าง เป็นผู้อยู่กลางแจ้งบ้าง เป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาด 
ไว้บ้าง เป็นผู้บริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบ้าง เป็นผู้ห้ามนํ้าเย็น 
คือ ขวนขวายในการห้ามพื้าเย็นบ้าง เป็นผู้อาบนํ้าวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวาย 
ในการลงนาบ้าง สามัญคุณ หรือพรหมัญคุณ จักเป็นกิจที่กระทำได้ยาก กระทำได้ยากด้วยดี 
ด้วยการปฏิบัติมีประมาณน้อยนี้และด้วยการบำเพ็ญตบะนี้แล้ว ไม่น่าชักต้องกล่าวว่า สามัญคุณ 
ทำได้ยาก พรหมัญคุณทำได้ยากดังนี้เลย ก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุดแบ้นางคุมภทาสี 
จักอาจทำสามัญคุณ และพรหมัญคุณนี้ได้ ด้วยการกล่าวว่า เอาเถอะ เราจักเป็นอเจลก 
ทรงผ้าป่านบ้าง ทรงผ้าแกมกันบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง ผ้าบังสุกุลบ้าง ผ้าเปลือกไบ้บ้าง หนังเสือบ้าง 
หนังเสือทั้งเล็บบ้าง ผ้าคากรองบ้าง ผ้าเปลือกปอกรองบ้าง ผ้าผลไบ้กรองบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วย 
ผมคนบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์บ้าง ผ้าทำด้วยขนปีกนกเค้าบ้าง เป็นผู้ถอนผมและหนวด 
คือ ประกอบการขวนขวายในการถอนผมและหนวดบ้าง เป็นผู้ยืน คือ ห้ามอาสนะบ้าง เป็นผู้ 
กระโหย่ง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหย่ง (คือ เดินกระโหย่งเหยียบพื้นไม่เต็มเท้า) 

บ้าง เป็นผู้นอนบนหนาม คือ สำเร็จการนอนบนหนามบ้าง สำเร็จการนอนบนแผ่นกระดานบ้าง 
สำเร็จการนอนบนเนินดินบ้าง เป็นผู้นอนตะแคงข้างเดียวบ้าง เป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีบ้าง 
เป็นผู้อยู่กลางแจ้งบ้าง เป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไว้บ้าง เป็นผู้บริโภคคูถ คือ ประกอบความ 
ขวนขวายในการบริโภคคูถบ้าง เป็นผู้ห้ามนี้าเย็น คือ ขวนขวายในการห้ามนี้าเย็นบ้าง เป็นผู้ 
อาบนี้าวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงนี้าบ้าง ดูกรกัสสป ก็เพราะสามัญคุณ 
หรือพรหมัญคุณ เป็นกิจที่กระทำได้ยาก กระทำได้ยากด้วยดี เพราะต้องเว้นการปฏิบัติมีประมาณ 
น้อยนี้และเพราะต้องเว้นการทำเพ็ญตบะนี้เพราะฉะนั้น การที่กล่าวว่า สามัญคุณทำได้ยาก 
พรหมัญคุณทำได้ยาก ดังนี้สมควรแล้ว ลูกรกัสสป ต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวร 
ไม่มีความเบียดเบียน และทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะ 
อาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ภิกษุนี้เราเรียกว่า สมณะบ้าง 
พราหมณ์บ้าง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 232 

[๒๖๙] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อเจลกกัสสปได้ทูลว่า ข้าแต่พระโคดม 
ผู้เจริญ สมณะยากที่ใครๆ จะรู้ได้ พราหมณ์ยากที่ใครๆ จะรู้ได้. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัสสป ข้อนี้เป็นปกติในโลก ที่ว่าสมณะยากที่ใครๆ 
จะรู้ได้ พราหมณ์ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ แม้หากว่าสมฌพราหมณ์เป็นอเจลกผู้ทอดทิ้งมรรยาท 
เลียมือ เขาเชิญให้มารับภิกษาแล้วก็ไม่มา เขาเชิญให้หยุดก็ไม , หยุด ไม่รับภิกษาที่เขาแบ่งไว้ก่อน 
ไม่รับภิกษาที่เขาทำเฉพาะ ไม่รับภิกษาที่เขานิมนต์ เขาไม่รับภิกษาปากหม้อ ไม , รับภิกษาจาก 
หม้อข้าว ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมท่อนไม้นำมา 
ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมสากนำมา ไม , รับภิกษาของคน ๒ คนที่กำลังบริโภคอยู่ ไม , รับภิกษา 
ของหญิงมีครรภ์ ไม , รับภิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนม ไม่รับภิกษาของหญิงผู้คลอเคลียบุรุษ 
ไม่รับภิกษาที่นัดแนะกันทำไว้ ไม่รับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับเลี้ยงดู ไม่รับภิกษาในที่มีแมลงวัน 
ไต , ตอมเป็นกลุ่ม ไม่กินปลา ไม , กินเนี้อ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม , ดื่มยาดอง เขารับภิกษา 
ที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เขียวยาอัตภาพ 
ด้วยข้าว ๒ คำบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๗ คำบ้าง เขียวยาอัตภาพ 
ด้วยภิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้าง ๒ ใบบ้าง ๗ ใบบ้าง กินอาหารที่เก็บค้างไว้วันหนึ่งบ้าง 
๒ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้ 
บ้าง สมณะหรือพราหมณ์จักได้เป็นผู้ชื่อว่า ยากที่ใครๆ ชักรู้ได้ ยากที่ใครๆ จักรู้ได้ด้วยดี 
ด้วยการปฏิบัติมีประมาณน้อยนี้และด้วยการบำเพ็ญตบะนี้แล้ว ไม่น่าจะต้องกล่าวว่า สมณะ 
ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ พราหมณ์ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ดังนี้เลยก็คหบดี หรือบุตรคหบดี โดยที่สุด 
แม้นางกุมภทาสี ชักอาจรู้สามัญคุณ และพรหมัญคุณนี้ได้ว่า แม้สมฌพราหมณ์นี้เป็นอเจลก 
ผู้ทอดทิ้งมรรยาท เลียมือ เขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มา เขาเชิญให้หยุดก็ไม , หยุด ไม่รับภิกษา 
ที่เขาแบ่งไว้ก่อน ไม่รับภิกษาที่เขาทำเฉพาะ ไม่รับภิกษาที่เขานิมนต์ เขาไม่รับภิกษาปากหม้อ 
ไม่รับภิกษาจากหม้อข้าว ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมธรณีประตูนำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อม 
ท่อนไม้นำมา ไม่รับภิกษาที่บุคคลยืนคร่อมสากนำมา ไม่รับภิกษาของคน ๒ คนที่กำลังบริโภคอยู่ 
ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ ไม่รับภิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนม ไม่รับภิกษาของหญิง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 233 

ผู้คลอเคลียบุรุษ ไม่รับภิกษาที่นัดแนะกันทำไว้ ไม่รับภิกษาในที่ซึ่งสุนัขได้รับการเลี้ยงดู ไม่รับ 
ภิกษาในที่มีแมลงวันไต , ตอมเป็นกลุ่ม ไม่กินปลา ไม่กินเนอ ไม่ดื่มสุรา ไม่ดื่มเมรัย ไม่ดื่มยาดอง 
เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เขียวยา 
อัตภาพด้วยข้าว ๒ คำบ้าง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เขียวยาอัตภาพด้วยข้าว ๗ คำบ้าง เขียวยา 
อัตภาพด้วยภิกษาในถาดน้อยใบเดียวบ้าง ๒ ใบบ้าง ๗ ใบบ้าง กินอาหารที่เก็บค้างไว้วันหนึ่งบ้าง 
๒ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เป็นผู้ประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเช่นนี้ 
บ้าง ลูกรกัสสป ก็เพราะสมณะหรือพราหมณ์เป็นผู้ชื่อว่า ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ยากที่ใครจะรู้ 
ได้ด้วยดี เพราะต้องเว้นการปฏิบัติมีประมาณน้อยนี้และต้องเว้นการบำเพ็ญตบะนี้เพราะฉะนั้น 
การที่กล่าวว่า สมณะยากที่ใครๆ จะรู้ได้ พราหมณ์ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ดังนี้ สมควรแล้ว 
ลูกรกัสสป ต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม , มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน และทำให้แจ้งซึ่ง 
เจโตวิมุติ ปัญญ!วิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ภิกษุนี้เราเรียกว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง. 

ลูกรกัสสป แม้หากว่า สมณพราหมณ์เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้าง มีข้าวฟางเป็นภักษา 
บ้าง มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง มีกากข้าวเป็นภักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็นภักษา 
บ้าง มีรำเป็นภักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นภักษาบ้าง มีกำยานเป็นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง 
มีโคมัยเป็นภักษาบ้าง มีเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้เขียวยาอัตภาพ ลูกรกัสสป 
สมณะหรือพราหมณ์จักได้เป็นผู้ชื่อว่า ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ด้วยดี ด้วยการ 
ปฏิบัติมีประมาณน้อยนี้และด้วยการบำเพ็ญตบะนี้แล้ว ไม่น่าจักต้องกล่าวว่า สมณะยากที่ใครๆ 
จะรู้ได้ พราหมณ์ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ดังนี้เลย ก็คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี โดยที่สุดแม้นาง 
กุมภทาสี จักอาจรู้ได้ว่า สมณะหรือพราหมณ์เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษาบ้าง มีข้าวฟางเป็นภักษาบ้าง 
มีลูกเดือยเป็นภักษาบ้าง มีกากข้าวเป็นภักษาบ้าง มียางเป็นภักษาบ้าง มีสาหร่ายเป็นภักษาบ้าง 
มีรำเป็นภักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นภักษาบ้าง มีกำยานเป็นภักษาบ้าง มีหญ้าเป็นภักษาบ้าง มีโคมัย 
เป็นภักษาบ้าง มีเหง้าและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร บริโภคผลไม้หล่นเขียวยาอัตภาพ ดูกรกัสสป 
ก็เพราะสมณะหรือพราหมณ์เป็นผู้ชื่อว่า ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ด้วยดี เพราะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 234 

ต้องเว้นการปฏิบัติมีประมาณน้อยนี้และต้องเว้นการบำเพ็ญตบะนี้เพราะฉะนั้น การที่กล่าวว่า 
สมณะยากที่ใครๆ จะรู้ได้ พราหมณ์ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ดังนี้สมควรแล้ว ดูกรก็'สสป 
ต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน และทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญา 
วิมุติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ 
ภิกษุนี้เราเรียกว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง. 

ดูกรบัสสป แม้หากว่า สมณะหรือพราหมณ์ ทรงผ้าป่านบ้าง ผ้าแกมกันบ้าง ผ้าห่อศพ 
บ้าง ผ้าบังสุกุลบ้าง ผ้าเปลือกไม้บ้าง หนังเสือบ้าง หนังเสือทั้งเล็บบ้าง ผ้าคากรองบ้าง 
ผ้าเปลือกปอกรองบ้าง ผ้าผลไม้กรองบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยผมคนบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์บ้าง 
ผ้าทำด้วยขนปีกนกเค้าบ้าง เป็นผู้ถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผม 
และหนวดบ้าง เป็นผู้ยืน คือ ห้ามอาสนะบ้าง เป็นผู้กระโหย่ง คือ ประกอบความเพียรในการ 
กระโหย่ง (คือเดินกระโหย่งเหยียบพื้นไม่เต็มเบ้า) บ้าง เป็นผู้นอนบนหนาม คือ สำเร็จการนอน 
บนหนามบ้าง สำเร็จการนอนบนแผ่นกระดานบ้าง สำเร็จการนอนบนเนินดินบ้าง เป็นผู้นอน 
ตะแคงข้างเดียวบ้าง เป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีบ้าง เป็นผู้อยู่กลางแจ้งบ้าง เป็นผู้นั่งบนอาสนะ 
ตามที่ลาดไว้บ้าง เป็นผู้บริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบ้าง เป็นผู้ห้าม 
นี้ไ เย็น คือ ขวนขวายในการห้ามนี้าเย็นบ้าง เป็นผู้อาบนี้าวันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความ 
ขวนขวายในการลงนี้าบ้าง ดูกรบัสสป สมณะหรือพราหมณ์จักได้เป็นผู้ชื่อว่า ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ 
ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ด้วยดี ด้วยการปฏิบัติมีประมาณน้อยนี้และด้วยการบำเพ็ญตบะนี้แล้ว ไม , น่า 
จักต้องกล่าวว่า สมณะยากที่ใครๆ จะรู้ได้ พราหมณ์ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ดังนี้เลย ก็คฤหบดี 
หรือบุตรคฤหบดี โดยที่สุดแม้นางกุมภทาสี ก็จักอาจรู้ได้ว่า สมณพราหมณ์นี้ทรงผ้าป่านบ้าง 
ผ้าแกมกันบ้าง ผ้าห่อศพบ้าง ผ้าบังสุกุลบ้าง ผ้าเปลือกไม้บ้าง หนังเสือบ้าง หนังเสือทั้งเล็บ 
บ้าง ผ้าคากรองบ้าง ผ้าเปลือกปอกรองบ้าง ผ้าผลไม้กรองบ้าง ผ้ากัมพลทำด้วยผมคนบ้าง 
ผ้ากัมพลทำด้วยขนสัตว์บ้าง ผ้าทำด้วยขนปีกนกเล้าบ้าง เป็นผู้ถอนผมและหนวด คือ ประกอบ 
ความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบ้าง เป็นผู้ยืน คือ ห้ามอาสนะบ้าง เป็นผู้กระโหย่ง 
คือ ประกอบความเพียรในการกระโหย่ง (คือเดินกระโหย่งเหยียบพื้นไม่เต็มเท้า) บ้าง เป็นผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 235 

นอนบนหนาม คือ สำเร็จการนอนบนหนามบ้าง สำเร็จการนอนบนแผ่นกระดานบ้าง สำเร็จ 
การนอนบนเนินดินบ้าง เป็นผู้นอนตะแคงข้างเดียวบ้าง เป็นผู้หมักหมมด้วยธุลีบ้าง เป็นผู้อยู่ 
กลางแจ้งบ้าง เป็นผู้นั่งบนอาสนะตามที่ลาดไว้บ้าง เป็นผู้บริโภคคูถ คือ ประกอบความขวนขวาย 
ในการบริโภคคูถบ้าง เป็นผู้ห้ามนํ้าเย็น คือ ขวนขวายในการห้ามนํ้าเย็นบ้าง เป็นผู้อาบนั่าวันละ 
๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงนั่าบ้าง ดูกรกัสสป ก็เพราะสมณะหรือพราหมณ์ 
เป็นผู้ชื่อว่า ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ด้วยดี เพราะต้องเว้นการปฏิบัติมีประมาณ 
น้อยนี้และต้องเว้นการบำเพ็ญตบะนี้เพราะฉะนั้น การที่กล่าวว่า สมณะยากที่ใครๆ จะรู้ได้ 
พราหมณ์ยากที่ใครๆ จะรู้ได้ ดังนี้ สมควรแล้ว ลูกรกัสสป ต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิต 
อันไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน และทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้ 
เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ภิกษุนี้เราเรียกว่า 
สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง. 

สีลสัมปทา 

[๒๗๐] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อเจลกกัสสปได้ทูลว่า ข้าแต่พระโคดม 
ผู้เจริญ ก็สีลสัมปทานั้นเป็นไฉน จิตตสัมปทานั้นเป็นไฉน ปัญญาสัมปทานั้นเป็นไฉน? 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ลูกรกัสสป พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี 
แกบุรุษที่ควรแก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว 
เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ 
เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด 
ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ”บริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี 
บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมปังธรรมนั้น ครั้นปังแล้ว ได้ศรัทธา 
ในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสดับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี 
บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ”โดยส่วน 
เดียวดจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด น่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 236 

ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ 
ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวัง 
ในพระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ ๙ 
ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

ดูกรกัสสป อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล. 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาตราแล้ว มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนี้เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการ 
หนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็น 
หลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม่พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟ้งจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือฟ้งจากข้างโน้น แล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้น 
แตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคนผู้ 
พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำ 
ที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
ขับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 237 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูด 
อิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ 
โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาริกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่น อันเป็นข้าศึก 
แก , กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตบแต่งร่างกาย ด้วยดอกไม้ของหอมและ 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่ง ที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วย 
เครื่องตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้นและการกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

จบจุลศีล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 238 
มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบาง 
จำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
คือ พืชเกิดแต่เหง้า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้า 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่น อย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 
เห็นปานนี้คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการ ดู การเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่น อย่าง ที่ สมณพราหมณ์ ผู้ 
เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล 
เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพมีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย การ 
เล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคนจัณฑาล 
การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก่ 
รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นพนัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่นอย่างที่ 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่นการพนัน 
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้ศึอ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เล่น 
หมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา เล่น 
เป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่นธนูน้อยๆ 
เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผ้เจริฌบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนั่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสงใหฌ่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 239 

เห็นปานนี้คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาด 
ที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็น 
ช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้น 
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม 
เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง 
เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม 
เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง แม้ขอนี้ก็เป็น 
สึลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก ประดับข้อมือ 
สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตร ติด 
กรอบหน้า ปักป่น ใช้พัดวาลริชนี นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของ 
เธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉัน 
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่อง 
โจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน 
เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องม้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท 
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่อง 
เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ แม้ 1 ข้อนี้ก็ 
เป็นสึลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบาง 
จำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้เช่นว่า ท่าน 
ไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 240 

ปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าวก่อน 
ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชองมา 
ผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะเสีย 
มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เป็นสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี และกุมารว่า 
ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา ดังนี้ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
หว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ข้อนี้ก็เป็นสีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล. 

มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉาน 
วิชาเห็นปานนี้คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท่านายเฟิน ท่านายลักษณะ ท่านาย 
หนูกัดผ้า ท่าพิธีบูชาไฟ ท่าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท่าพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท่าพิธีซัดรำ 
บูชาไฟ ท่าพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ท่าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท่าพิธีเติมนั้าบันบูชาไฟ ท่าพิธีเสกเป่า 
บูชาไฟ ท่าพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่ม้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอ 
ปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันม้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็น 
หมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็น 
หมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอ 
ประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 241 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแล้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย 
ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นสึลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชา 
ภายในชักถอย พระราชาภายในจักมีขัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกชักมีชัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นสึลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส ชักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถูกทาง 
ดาวนักษัตรชักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักตก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักกระจ่าง จันทร 
คราสจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 242 

ดวงอาทิตย์เดินลูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาต 
จักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผล 
เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นชักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็น 
อย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างชักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลสัมปทา 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี ชักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์โลกายตศาสตร์ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนึ คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ริวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้น 
กระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรง 
กระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม 
ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันท้านเรือน 
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ , นนี้ามนต์ รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องถ่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 243 

ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ก็เป็น 
สีลสัมปทาของเธอประการหนึ่ง. 

ดูกรกัสสป ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย 
แต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ลูกรกัสสป ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว 
ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุข 
อันปราศจากโทษในภายใน ลูกรกัสสป ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อม 
ด้วยศีล ลูกรกัสสป นี้แลสีลสัมปทานั้น. 

จบมหาศีล. 

อินทรียสังวร 

ลูกรกัสสป อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ลูกรกัสสป 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อ 
สำรวมจักขุนทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส 
ครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาชักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ภิกษุฟ้งเสียงด้วยโสต... 

ดมกลิ่นด้วยฆานะ -.. ลิ้มรสด้วยชิวหา -.. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย -.. รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจ 
แล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ ที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว 
จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษามนึนทรีย์ 
ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุประกอบด้วยอินทรียสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ ย่อมได้ 
เสวยสุขอันไม , ระคนด้วยกิเลสในภายใน ดูกรกัสสป ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่า 
เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

สติสัมปชัญญะ 

ลูกรกัสสป อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ ลูกรกัสสป 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 244 

ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว 
การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ 
การดื่น การพูด การนิ่ง ดูกรกัสสป ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบ 
ด้วยสติสัมปชัญญะ. 

สันโดษ 

ลูกรกัสสป อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ ลูกรกัสสป ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทาง 
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรกัสสป นกมีปีกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัว 
เป็นภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วย 
บิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ลูกรก'สสป ด้วย 
ประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ. 

จิตสัมปทา 

ภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะ 
เช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไท้ ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าช้า ป่าชัฏ 
ที่แจ้ง ลอมฟาง ในการภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง 
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำระจิต 
ให้บริสุทธ์จากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้าย คือ พยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความกรุณา 
หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากความประทุษร้าย คือ พยาบาทได้ 
ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะ 
อยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากถีนมิทธะได้ ละอุทธัจจกุกอุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟ้งซ่าน มีจิตสงบ 
ในภายในอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากอุทธัจจกุกอุจจะได้ ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา 
ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากวิจิกิจฉาได้. 

ลูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงคู้หนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
สำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดินให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 245 

อยู่สำหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงาน บัดนี้ 
การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว และทรัพย์ที่เป็น 
กำไรของเรายังมีเหลืออยู่ สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส 
มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบาก เจ็บหนัก บริโภค 
อาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย สมัยต่อมา เขาจะพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้และ 
มีกำลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบากเจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้และ 
มีกำลังกายเป็นปกติ ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส มีความไม่มีโรคนั้น 
เป็นเหตุ ฉันใด. 

ลูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำ อยู่ในเรือนจำ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจาก 
เรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน 
เราถูกจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้ว และเราไม่ต้องเสีย 
ทรัพย์อะไรๆ เลย ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส มีการพ้นจากเรือนจำนั้น 
เป็นเหตุ ฉันใด. 

ลูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาส ไม , ได้พึ่งตัวเอง พึ่งผู้อื่น ไปไหนตาม 
ความพอใจไม่ได้ สมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
เป็นไทแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็น 
ทาสพึ่งตัวเองไม , ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม่ได้ บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาส 
นั้นแล้ว พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทแก่ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ ดังนี้เขาจะพึง 
ได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทแก่ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ลูกรกัสสป เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์ มีโภคสมบัติพึงเดินทางไกลกันดาร หาอาหาร 
ได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้ บรรลุถึงหมู , บ้านอันเกษม 
ปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภคสมบัติ เดิน 
ทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า บัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้น บรรลุถึง 
หมู , บ้านอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแล้ว ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส 
มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 246 

ดูกรกัสสป ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ที่ยังละไม , ได้ในตน เหมือนหนี้ 
เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน เหมือนความไม , มีหนี้เหมือนความไม่มีโรค เหมือน 
การพ้นจากเรือนจำ เหมือนความเป็นไทแก , ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 

เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อปราโมทย์ 
แล้วย่อมเกิดปติ เมื่อมีปิติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข 
จิตย่อมตั้งมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติและ 
สุขเกิดแต่วิเวกอยู่ นี้เป็นจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ลูกรกัสสป นี้แลจิตตสัมปทา. 

ลูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็น 
ธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ 
นี้เป็นชิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลชิตตสัมปทา. 

ลูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยกาย 
เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา 
มีสติอยู่เป็นสุข นี้เป็นจิตตสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ลูกรกัสสป นี้แลชิตตสัมปทา. 

ลูกรกัสสป อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุข 
ละทุกข์ ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ นี้เป็นชิตตสัมปทา 
ของเธอประการหนึ่ง ลูกรกัสสป นี้แลชิตตสัมปทา. 

ปัญญาสัมปทา 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อญาณทัสสะ เธอย่อมรู้ชัด 
อย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูปประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วย 
ข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลาย และกระจัดกระจายเป็นธรรมดา 
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้นี้เป็นปัญญาสัมปทาของเธอประการ 
หนึ่ง ลูกรกัสสป นี้แลปัญญาสัมปทา. 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 247 

คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่'ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 
นี้เป็นปัญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปัญญาสัมปทา. 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้เธอย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ 
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏ 
ก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลง 
ในแผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมีอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ นี้เป็นปัญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ลูกรกัสสป นี้แล 
ปัญญาสัมปทา. 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ 
ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธ 
ล่วงโสตของมนุษย์นี้เป็นปัญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ลูกรกัสสป นี้แลปัญญาสัมปทา. 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตังมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนึ ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนด 
รู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ คือ ชิตมีราคะ ก็รู้'ว่า'ชิตมีราคะ หรือชิตปราศจากราคะ 
ก็รู้ว่าชิตปราศจากราคะ ชิตมีโทสะ ก็รู้'ว่าชิตมี'โทสะ หรือชิตปราศจากโทสะ ก็รู้'ว่าชิตปราศจาก 
โทสะ ชิตมีโมหะ ก็รู้'ว่าชิตมี'โมหะ หรือชิตปราศจากโมหะ ก็รู้ว่าชิตปราศจากโมหะ ชิตหดหู่ 
ก็รู้'ว่าชิตหดหู่ หรือชิตฟ้งซ่าน ก็รู้'ว่าชิตฟ้ง 1 ซ่าน ชิตเป็นมหรคต ก็รู้'ว่าชิตเป็นมหรคต หรือชิต 
ไม่เป็นมหรคต ก็รู้ว่าชิตไม่เป็นมหรคต ชิตมีชิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าชิตมีชิตอื่นยิ่งกว่า หรือชิตไม่มีชิต 
อื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าชิตไม่มีชิตอื่นยิ่งกว่า ชิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าชิตเป็นสมาธิ หรือชิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ 
ว่าชิตไม่เป็นสมาธิ ชิตหลุดพ้น ก็รู้'ว่าชิตหลุดพ้น หรือชิตไม , หลุดพ้น ก็รู้ว่าชิตไม , หลุดพ้น นี้เป็น 
ปัญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ลูกรกัสสป นี้แลปัญญาสัมปทา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 248 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติ 
บ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัป 
เป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตร 
อย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุ 
เพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็น 
อันมากพร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ นี้เป็นปัญญาสัมปทาของเธอประการ 
หนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปัญญาสัมปทา. 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ 
ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติเลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตาม 
กรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น 
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้า 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยะเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์กำลังจุติ กำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุ 
ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ นี้เป็นปัญญาสัมปทาของ 
เธอประการหนึ่ง ลูกรกัสสป นี้แลปัญญาสัมปทา. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 249 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคากินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ 
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคากินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น 
แม้จากกามาสวะ แม้จากภาวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้น 
แล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความ 
เป็นอย่างนี้มิไต้มี นี้เป็นปัญญาสัมปทาของเธอประการหนึ่ง ดูกรกัสสป นี้แลปัญญาสัมปทา. 

ลูกรกัสสป สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ปัญญาสัมปทา ข้ออื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตยิ่งกว่า 
สีลสัมปทา จิตตสัมปทา ปัญญาสัมปทานี้ไม , มีเลย. 

[๒๗๑] ลูกรกิ'สสป มีสมฌพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวศีล สมณพราหมณ์พวกนั้น 
สรรเสริญคุณแห่งศีลโดยอเนกปริยาย ศีลอันประเสริฐอย่างยอดมีประมาณเท่าไร เรายังไม่เห็น 
บุคคลผู้ทัดเทียมเราในศีลอันประเสริฐอย่างยอดนั้น ผู้ที่ยิ่งกว่าจะมีที่ไหน ที่จริงเราผู้เดียวเป็นผู้ยิ่ง 
ในศีลอันประเสริฐอย่างยอดนั้น คือ อธิศีล. 

ลูกรกัสสป มีสมฌพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวตบะอันกีดกันกิเลส สมฌพราหมณ์ 
พวกนั้นสรรเสริญคุณแห่งตบะอันกีดกันกิเลส โดยอเนกปริยาย ตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐ 
อย่างยอดมีประมาณเท่าไร เราไม , เห็นบุคคลผู้ทัดเทียมเราในตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐอย่าง 
ยอดนั้น ผู้ที่ยิ่งกว่าจะมีที่ไหน ที่จริงเราผู้เดียวเป็นผู้ยิ่งในตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐ 
อย่างยอดนั้น คือ อธิจิต. 

ดูกรกัสสป มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าวปัญญา สมณพราหมณ์พวกนั้น 
สรรเสริญคุณแห่งปัญญาโดยอเนกปริยาย ปัญญาอันประเสริฐอย่างยอดมีประมาณเท่าไร เราไม , เห็น 
บุคคลผู้ทัดเทียมเรา ในปัญญาอันประเสริฐอย่างยอดนั้น ผู้ที่ยิ่งกว่าจะมีที่ไหน ที่จริงเราผู้เดียว 
เป็นผู้ยิ่งในปัญญาอันประเสริฐอย่างยอดนั้น คือ อธิปัญญา. 

ลูกรกัสสป มีสมฌพราหมณ์พวกหนึ่งเป็นผู้กล่าววิมุติ สมณพราหมณ์พวกนั้น 
สรรเสริญคุณแห่งริมุดึโดยอเนกปริยาย ริมุติอันประเสริฐอย่างยอดมีประมาณเท่าไร เราไม่เห็น 
บุคคลผู้ทัดเทียมเราในริมุติอันประเสริฐอย่างยอดนั้น ผู้ที่ยิ่งกว่าจะมีที่ไหน ที่จริงเราผู้เดียว 
เป็นผู้ยิ่งในริมุติอันประเสริฐอย่างยอดนั้น คือ อธิวิมุติ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 250 
สีหนาท 

[๒๗๒] ดูกรกัสสป ก็ข้อนี้เป็นฐานที่จะมีได้ คือ พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย์ 
จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมบันลือสีหนาท แต่บันลือในเรือนว่าง ไม , ใช่ในบริษัท 
ท่านพึงบอกปริพาชกพวกนั้นว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้พระสมฌโคดมบันลือสึหนาท 
และบันลือในบริษัท มิใช่บันลือในเรือนว่าง ท่านพึงบอกอย่างนี้. 

ดูกรบัสสป ก็ข้อนี้เป็นฐานที่จะมีได้ คือ พวกปริพาชกดัญญเดียรถีย์จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
พระสมณโคดมบันลือสึหนาท และบันลือในบริษัท แต่มิใช่บันลืออย่างองอาจ ท่านพึงบอก 
ปริพาชกพวกนั้นว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนี้พระสมฌโคดมบันลือสึหนาท และบันลือ 
ในบริษัท ทั้งบันลืออย่างองอาจ ท่านพึงบอกอย่างนี้. 

ดูกรบัสสป ก็ข้อนี้เป็นฐานที่จะมีได้ คือ พวกปริพาชกดัญญเดียรถีย์จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
พระสมณโคดมบันลือสึหนาท และบันลือในบริษัท ทั้งบันลืออย่างองอาจ แต่เทวดาและมนุษย์ 
มิได้ถามปัญหาเธอ ถึงถาม เธอก็พยากรณ์ไม , ได้ ถึงจะพยากรณ์ได้ ก็ยังจิตของเขาให้ยินดีด้วยการ 
พยากรณ์ปัญหาไม , ได้ ถึงให้ยินดีได้ เขาก็ไม่สำคัญจะพึง ถึงพึง ก็ไม , เลื่อมใส ถึงเลื่อมใส 
ก็ไม่ทำอาการของผู้เลื่อมใส ถึงทำ ก็ไม่ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น ถึงปฏิบัติ ก็ไม่ชื่นชม 
ท่านพึงบอกพวกเขาว่า พวกท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้พระสมณโคดมบันลือสึหนาท และบันลือ 
ในบริษัท ทั้งบันลืออย่างองอาจ เทวดาและมนุษย์ย่อมถามปัญหาพระองค์ พระองค์ถูกถามปัญหา 
แล้วย่อมพยากรณ์แก่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นได้ ยังจิตของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นให้ยินดี 
ด้วยการพยากรณ์ปัญหา เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นย่อมสำคัญปัญหาพยากรณ์ว่า อันตนๆ ควรพึง 
ครั้นพึงแล้ว ย่อมเลื่อมใส ครั้นเลื่อมใสแล้ว ย่อมทำอาการของผู้เลื่อมใส ย่อมปฏิบัติ เพื่อ 
ความเป็นอย่างนั้น และปฏิบัติแล้ว ย่อมชื่นชม ดูกรบัสสป ท่านพึงบอกอย่างนี้. 

ลูกรกัสสป ครั้งหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์เพื่อนพรหมจรรย์ของท่าน 
คนหนึ่งในกรุงราชคฤห์นั้น ชื่อว่านิโครธปริพาชก ได้ถามปัญหาในตบะอันกีดกันกิเลสอย่างยิ่ง 
เราถูกถามแล้ว ได้พยากรณ์แก , เขา เมื่อเราพยากรณ์แล้วเขาปลื้มใจเหลือเกิน. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 251 

[๒๗๓] อเจลกัสสปทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่า พึงธรรมของพระองค์แล้ว 
จะไม่ปลื้มใจอย่างเหลือเกิน แม้ข้าพระองค์พึงธรรมของพระองค์แล้วก็ยังปลื้มใจเหลือเกิน ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ง 
นัก เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีป 
ในที่มืดด้วยคิดว , าผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดย 
อเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค 
พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนัก 
ของพระองค์. 

ติตถิยปริวาส 

[๒๗๔] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรกัสสป ผู้ใดเคยเป็นอัญญเดียรถีย์ หวังบรรพชา 
หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือน ต่อล่วงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลาย 
เต็มใจแล้ว จึงให้บรรพชา ให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุ ก็แต่ว่าเรารู้ความต่างแห่งบุคคล 
ในข้อนี้. 

อเจลกกัสสปทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หากผู้ที่เคยเป็นธัญญเดียรถีย์หวังบรรพชา 
หวังอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ จะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือน ต่อล่วงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลาย 
เต็มใจแล้ว จึงให้บรรพชา ให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุไซร้ ข้าพระองค์ชักอยู่ปริวาสสี่ปี 
ต่อล่วงสี่ปี ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแล้ว จึงให้บรรพชา ให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุ อเจลกกัสสป 
ได้บรรพชา ได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้ว. ครั้นท่านกัสสปอุปสมบทแล้วไม่นาน 
เป็นผู้ๆ เดียวหลีกออกแล้ว ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้ว ไม่นานนัก ก็ทำให้ 
แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวช เป็นบรรพชิต 
โดยชอบต้องการนั้นด้วยป้ญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มได้มี ก็ท่านกัสสป 
ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ฉะนี้แล. 

จบมหาสีหนาทสูตร ที่ ๘. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 252 

๙. โปฏฐปาทสูตร 


เรื่องปริพาชกโปฏฐปาทะ 

[๒๗๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิฌฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชก พร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ 
ประมาณ ๓, 00๐ อาศัยอยู่ในมัลลิการาม ซึ่ง (เมื่อแรก) มีศาลาหลังเดียวเรียงรายด้วยต้นมะพลับ 
อันเป็นสถานที่โต้ลัทธิ. ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร 
เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี. พระองค์ทรงดำริว่า เราจะเที่ยวบิณฑบาตไปในกรุง 
สาวัตถีก็ยังเช้านัก ล้ากระไร เราควรจะเข้าไปหาโปฏฐปาทปริพาชกยังมัลลิการาม ซึ่ง (เมื่อแรก) 

มีศาลาหลังเดียวเรียงรายด้วยต้นมะพลับอันเป็นสถานที่โต้ลัทธิจึงเสด็จไปณ ที่นั้น. 

ติรัจฉานกถา 

[๒๗๖] สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชกนึ่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ กำลังสนทนา 
ติรัจฉานกถาต่างเรื่องด้วยเสียงดังลั่นอึกทึก คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ 
เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนั้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ 
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี 
เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านั้า เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด 
เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ พอโปฏฐปาทปริพาชก 
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล จึงห้ามบริษัทของตนว่า ขอท่านทั้งหลายเบาๆ เสียงหน่อย 
อย่าส่งเสียงอึงนัก พระสมณโคดมกำลังเสด็จมา พระองค์ท่านโปรดเสียงเบา และกล่าวสรรเสริญ 
คุณของเสียงเบา บางทีพระองค์ท่านทรงทราบว่าบริษัทมีเสียงเบาแล้ว พึงสำคัญที่จะเสด็จเข้ามา 
ก็ได้ เมื่อโปฏฐปาทปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้ว พวกปริพาชกเหล่านั้นได้พากันนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 253 

[๒๗๗] เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาโปฏฐปาทปริพาชก ถึงที่อยู่แล้ว. เธอจึง 
กราบทูลเชื้อเชิญพระผู้มีพระภาคว่า ขอเชิญเสด็จพระเจ้าข้า พระองค์เสด็จมาตีแล้ว นานๆ 
พระองค์จึงจะมีโอกาสเสด็จมาที่นี้ขอเชิญประทับนั่ง นี้อาสนะเขาแต่งตั้งไว้แล้ว. พระผู้มีพระภาค 
ประทับนั่งบนอาสนะซึ่งเขาแต่งตั้งไว้. ฝ่ายโปฏฐปาทปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าแห่งหนึ่ง นั่ง ณที่ 
อันสมควรข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาครับสั่งถามเธอว่า ดูกรโปฏฐปาทะ บัดนี้อันพวกท่านนั่งสนทนา 
กันด้วยเรื่องอะไรหนอ และเรื่องอะไรเล่าที่พวกท่านสนทนาค้างอยู่? 

ว่าด้วยอภิสัญญานิโรธ 

[๒๗๘] เมื่อพระผู้มีพระภาครับสั่งอย่างนี้แล้ว โปฏฐปาทปริพาชกได้กราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ เรื่องที่พวกข้าพระองค์สนทนากันบัดนี้นั้นงดไว้ก่อน เรื่องเช่นนี้พระผู้มีพระภาค 
จะทรงสดับต่อภายหลังก็ได้ ไม่ยากนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วันก่อนๆ พวกสมณพราหมณ์ 
ผู้มีลัทธิแตกต่างกัน ประชุมกันในโกตุหลศาลา ได้สนทนากันในอภิสัญญานิโรธว่า ท่านทั้งหลาย 
อภิสัญญานิโรธเป็นไฉน? ในสมณพราหมณ์เหล่านั้นบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า สัญญาของบุรุษ 
ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เกิดขึ้นเอง ดับไปเอง สมัยใดสัญญาเกิดขึ้น สมัยนั้นสัตว์ก็ชื่อว่ามีสัญญา 
สมัยใดสัญญาดับไป สมัยนั้นสัตว์ก็ชื่อว่าไม่มีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธไว้ 
ด้วยประการฉะนี้. 

อีกพวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ข้อนี้จักเป็นเช่นนั้นหามิได้ เพราะว่าสัญญาเป็น 
อัตตาของบุรุษ และอัตตานั้นเข้ามาก็มี ไปปราศก็มี สมัยใดอัตตาเข้ามา สมัยนั้นสัตว์ก็ชื่อว่า 
มีสัญญา สมัยใดอัตตาไปปราศ สมัยนั้นสัตว์ก็ชื่อว่าไม่มีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธ 
ด้วยประการฉะนี้. 

อีกพวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ข้อนี้ชักเป็นเช่นนั้นก็หามิได้ เพราะว่า 
สมณพราหมณ์ที่มีฤทธิมาก มีอานุภาพมาก มีอยู่ ท่านเหล่านั้นบันดาลให้มีก็ได้ บันดาลให้พราก 
ก็ได้ ซึ่งสัญญาของบุรุษนี้ สมัยใดบันดาลให้มี สมัยนั้นสัตว์ก็ชื่อว่ามีสัญญา สมัยใดบันดาล 
ให้พราก สมัยนั้นสัตว์ก็ชื่อว่าไม่มีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธไว้ ด้วยประการฉะนี้. 

อีกพวกหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ข้อนี้ชักเป็นเช่นนั้นก็หามิได้ เพราะว่า 
เทวดาที่มีฤทธิ”มาก มีอานุภาพมาก มีอยู่ เทวดาเหล่านั้นบันดาลให้มีก็ได้ บันดาลให้พรากก็ได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 254 

ซึ่งสัญญาของบุรุษนี้สมัยใดบันดาลให้มี สมัยนั้นสัตว์ก็ชื่อว่ามีสัญญา สมัยใด บันดาลให้พราก 
สมัยนั้นสัตว์ก็ชื่อว่าไม , มีสัญญา พวกหนึ่งบัญญัติอภิสัญญานิโรธ ด้วยประการฉะนี้. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มีสติปรารภเฉพาะพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นว่า ท่านผู้ฉลาด 
ในธรรมเหล่านี้เป็นอย่างดีนั้น ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคแน่แท้ ต้องเป็นพระองค์พระสุคตแน่แท้ 
พระองค์ทรงฉลาด ทรงรู้ชํ่าชองในอภิสัญญานิโรธ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อภิสัญญานิโรธ 
เป็นไฉน? 

[๒๗๙] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรโปฏฐปาทะ ในสมฌพราหมณ์เหล่านั้น 
พวกที่กล่าวอย่างนี้ว่า สัญญาของบุรุษ ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เกิดขึ้นเองดับไปเอง ความเห็น 
ของสมฌพราหมณ์พวกนั้นผิดแต่ต้นทีเดียว. เพราะเหตุไร เพราะสัญญาของบุรุษมีเหตุ มีปัจจัย 
เกิดขึ้นก็มี ดับไปก็มี สัญญาอย่างหนึ่ง ย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษาก็มี สัญญาอย่างหนึ่งย่อม 
ดับไปเพราะการศึกษาก็มี ก็ซัอที่จะพึงศึกษาเป็นไฉน ดูกรโปฏฐปาทะ พระตถาคตเสด็จอุบัติ 
ในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้วทรง 
รู้แจ้งโลก เป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงท่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์ 
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะ บรัสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง 
คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมพึงธรรมนั้น ครั้นพึงแล้ว 
ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ เป็นทาง 
มาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ 
ให้บริสุทธิ” , โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ท่าได้ง่าย ล้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด 
นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ 
ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อ 
บวชแล้วสำรวมระวังในพระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 255 

เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศล 
มีอาชีพบริสุทธิ ๙ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ 
เป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

ดูกรโปฏฐปาทะ อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล. 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวม้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำ 
เป็นหลักฐานควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟ้งจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , โน้นแตกร้าวกัน หรือฟ้งจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้น 
แตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคน 
ผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำ 
ที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง 
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วย 
ประโยชน์ โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 256 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก 

กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรง ประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมแล 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วย 
เครื่องตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจาการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้นและกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบจุลศีล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 257 
มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบาง 
จำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้า 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 
เห็นปานนี้ คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง 


ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าคึกแก , กุศล 
เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพ มีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย การ 
เล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นลึกลอง ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคนจัณฑาล 
การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ ชนไก่ 
รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัดกระบวนทัพ 
กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่นอย่าง 
ที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่นการพนัน 
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้ศึอ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา เล่น 
หมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา เล่น 
เป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่น 
ธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 258 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้ 
เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 
เห็นปานนี้คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว 
เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี 
สัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายที่มีสึหะและ 
เสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงิน 
แกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้า ๑๖ คน เครื่องลาด 
หลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมี 
ขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คือ อบตัว ไคลอวัยว 
อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก ประดับข้อมือ 
สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตร 
ติดกรอบหน้า ปักป่น ใช้พัดวาลริชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉัน 
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่อง 
โจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า เรื่อง 
ที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร 
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับ 
ไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 259 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบาง 
จำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้เช่นว่าท่าน 
ไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด 
ข้าพเจ้าปฏิบัติลูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าว 
ก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชอง 
มาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่น อย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้ คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี 
และกุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ 
ในที่โน้นมา ดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
หว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล 
มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท่านายเฟิน ท่านายลักษณะ ท่านายหนูกัดผ้า 
ท่าพิธีบูชาไฟ ท่าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท่าพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท่าพิธีซัดรำบูชาไฟ ท่าพิธี 
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ท่าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท่าพิธีเติมนี้ามันบูชาไฟ ท่าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท่า 
พลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดอวัยวะ ดลักษณะที่บ้าน ดลักษณะที่นา เป็นหมอปลกเสก เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 260 

หมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง 
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ 
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแล้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทาย 
ลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทาย 
ลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทาย 
ลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทาย 
ลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในชักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา 
ภายนอกจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แม้ 1 ข้อนี้ก็ 
เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส ชักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถูกทาง ดาว 
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 261 

ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักกระจ่าง 
จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราสชักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางชักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผล 
เป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นสินไหวชักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกชักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมอง 
จักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญ หาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ศึอให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์ริวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง 
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก 
เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์ 
พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันม้านเรือน 
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ , นนี้ามนต์ รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 262 

ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนํ้ามัเนหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ ปรุงยา 
ทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิฌก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย 
แต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว 
ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุข 
อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรโปฏฐปาทะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ 
ถึงพร้อมด้วยศีล. 

จบมหาศีล. 

อินทรียสังวร 

ดูกรโปฏฐปาทะ อย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม , ลือนิมิต ไม , ลืออนุพยัญชนะ 
เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ 
อภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาชักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ภิกษุ 
ฟ้งเสียงด้วยโสต ... ดมกลิ่นด้วยฆานะ ... ลิ้มรสด้วยชิวหา ... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... 

รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม , ลือนิมิต ไม , ลืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนึนทรีย์ 
ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่า 
รักษามนินทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุประกอบด้วยอินทรียสังวรอันเป็นอริยะ 
เช่นนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน ดูกรโปฏฐปาทะ ด้วยประการดังกล่าว 
มานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

สติสัมปชัญญะ 

ดูกรโปฏฐปาทะ อย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ? 

ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย 
ในการแล ในการเหลียว ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 263 

ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัว 
ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรโปฏฐปาทะ ด้วยประการ 
ดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ. 

สันโดษ 

ดูกรโปฏฐปาทะ อย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ? 

ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย 
ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรโปฏฐปาทะ 
นกมีปีกจะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแต , ปีกของตัวเป็นภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทาง 
ทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรโปฏฐปาทะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ 
สันโดษ. 

ภิกษุนั้น ประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะ 
เช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไท้ ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าช้า ป่าชัฏ 
ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง 
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำระจิต 
ให้บริสุทธ์จากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความกรุณา 
หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากความประทุษร้าย คือพยาบาทได้ 
ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ 
ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากถีนมิทธะได้ ละอุทธัจจกุกอุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟ้งซ่านมีชิตสงบ ณ 
ภายในอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ได้ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา 
ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากวิจิกิจฉาได้. 

อุปมานิวรณ์ ๕ 

ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงคู้หนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
สำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเติมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมี 
เหลืออย่สำหรับเลี้ยงภริยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราก้หนี้ไปประกอบการงาน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 264 

บัดนี้ การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว และทรัพย์ 
ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส 
มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนัก บริโภค 
อาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย สมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้ และมี 
กำลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้ 
และมีกำลังกายเป็นปกติ ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส มีความไม , มีโรค 
นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำ สมัยต่อมา เขาพึงพ้น 
จากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม , ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
เมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้ว และเรา 
ไม , ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส มีการพ้นจาก 
เรือนจำนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาส ไม , ได้พึ่งตัวเอง พึ่งผู้อื่น ไปไหน 
ตามความพอใจไม , ได้ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นทาส 
พึ่งตัวเองไม , ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม , ได้ บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้ว 
พึ่งตัวเอง ไม , ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทยแก่ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ ดังนี้เขาจะพึงได้ความ 
ปราโมทย์ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทยแก่ตัวนั้น เป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์ มีโภคสมบัติจะพึงเดินทางไกลกันดาร 
หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้ บรรลุถึงหมู่บ้าน 
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภคสมบัติ 
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า บัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้น บรรลุ 
ถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแล้ว ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความโสมนัส 
มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 265 

ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ที่ยังละไม , ได้ในตน เหมือน 
หนี้เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เป็นทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน เหมือนความไม , มีหนี้เหมือนความไม่มีโรค เหมือน 
การพ้นจากเรือนจำ เหมือนความเป็นไทแก , ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 

เหตุเกิดและเหตุดับสัญญา 

เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อปราโมทย์ 
แล้วย่อมเกิดปติ เมื่อมีปิติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข 
จิตย่อมตั้งมื่น. เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ 
และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ สัญญาเกี่ยวด้วยกามที่มีในก่อนของเธอย่อมดับ สัจจสัญญาอันละเอียด 
มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ย่อมมีในสมัยนั้น เธอย่อมเป็นผู้มีสัจจสัญญาอันละเอียด มีปีติและ 
สุขเกิดแต่วิเวกในสมัยนั้น สัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้น เพราะการศึกษา สัญญาอย่างหนึ่ง 
ย่อมดับไปเพราะการศึกษา ด้วยประการอย่างนี้แม้นั้ก็เป็นข้อที่จะพึงศึกษาอย่างหนึ่ง. 

[๒๘๐] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกข้อหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิต 
ในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุข 
เกิดแต่สมาธิอยู่. สัจจสัญญาอันละเอียด มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกมีในก่อนของเธอย่อมดับ 
สัจจสัญญาอันละเอียด มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิย่อมมีในสมัยนั้น เธอย่อมเป็นผู้มีสัจจสัญญา 
อันละเอียด มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิในสมัยนั้น สัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา 
สัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศึกษา ด้วยประการอย่างนั้แม้นั้ก็เป็นข้อที่จะพึงศึกษา 
อย่างหนึ่ง. 

[๒๘๑] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกข้อหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วย 
นามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มี 
อุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข สัจจสัญญาอันละเอียด มีปีดึและสุขเกิดแต่สมาธิในก่อนของเธอ 
ย่อมดับไป สัจจสัฌฌาอันละเอียด ประกอบด้วยสขเกิดแต่อเบกขาย่อมมีในสมัยนั้น เธอชื่อว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 266 

เป็นผู้มีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบด้วยสุขเกิดแต่อุเบกขาในสมัยนั้น สัญญาอย่างหนึ่ง 
ย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศึกษา ด้วยประการอย่างนี้ 
แม้นี้ก็เป็นข้อที่จะพึงศึกษาอย่างหนึ่ง. 

[๒๘๒] ดูกรโปฏฐปาทะอีกข้อหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 
เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ 
สัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบด้วยสุขเกิดแต่อุเบกขามีในก่อนของเธอย่อมดับ สัจจสัญญา 
อันละเอียด ประกอบด้วยอทุกขมสุขย่อมมีในสมัยนั้น เธอชื่อว่าเป็นผู้มีสัจจสัญญาอันละเอียด 
ประกอบด้วยอทุกขมสุข ในสมัยนั้น สัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอย่างหนึ่ง 
ย่อมดับไปเพราะการศึกษา ด้วยประการอย่างนี้แม้นั้ก็เป็นข้อที่จะพึงศึกษาอย่างหนึ่ง. 

[๒๘๓] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกข้อหนึ่ง ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌานซึ่งมีอารมณ์ว่า 
อากาศ 1 ไม่มีที่สุด เพราะล่วงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไม่ใส่ใจซึ่งสัญญาต่างๆ 
โดยประการทั้งปวงอยู่ รูปสัญญามีในก่อนของเธอย่อมดับสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบด้วย 
อากาสานัญจายตนฌานย่อมมีในสมัยนั้น เธอย่อมเป็นผู้มีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบด้วย 
อากาสานัญจายตนฌานในสมัยนั้น สัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอย่างหนึ่ง 
ย่อมดับไปเพราะการศึกษา ด้วยประการอย่างนี้แม้นี้ก็เป็นข้อที่จะพึงศึกษาอย่างหนึ่ง. 

[๒๘๔] ดูกรโปฏฐปาทะ อีกข้อหนึ่ง ภิกษุก้าวล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ 
ทั้งปวง ได้บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานซึ่งมีอารมณ์ว่า วิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้อยู่ สัจจสัญญา 
อันละเอียด ประกอบด้วยอากาสานัญจายตนฌานมีในก่อนของเธอย่อมดับ สัจจสัญญาอันละเอียด 
ประกอบด้วยริญญาฌัญจายตนฌานย่อมมีในสมัยนั้น เธอย่อมเป็นผู้มีสัจจสัญญาอันละเอียด 
ประกอบด้วยริญญาณัญจายตนฌานในสมัยนั้น สัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา 
สัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะการศึกษา ด้วยประการอย่างนี้แม้นี้ก็เป็นข้อที่จะพึงศึกษา 
อย่างหนึ่ง. 

[๒๘๕] ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุก้าวล่วงริญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ได้บรรลุ 
อากิฌจัฌฌายตนฌานซึ่งมีอารมณ์ว่า ไม่มีอะไร สัจจสัฌฌาอันละเอียดประกอบด้วยริฌฌาฌัฌจาย 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 267 

ตนฌานที่มีในก่อนของเธอย่อมดับ สัจจสัญญาอันละเอียดประกอบด้วยอากิญขัญญายตนฌาน 
ย่อมมีในสมัยนั้น เธอย่อมเป็นผู้มีสัจจสัญญาอันละเอียด ประกอบด้วยอากิญจัญญายตนฌาน 
ในสมัยนั้น สัญญาอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะการศึกษา สัญญาอย่างหนึ่งย่อมดับไปเพราะ 
การศึกษา ด้วยประการอย่างนี้แม้นี้ก็เป็นข้อที่จะพึงศึกษาอย่างหนึ่ง. 

การเข้าอภิสัญญานิโรธ 

[๒๘๖] ดูกรโปฏฐปาทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มิสกสัญญา เธอพ้นแล้วจากปฐมฌาน 
จากทุติยฌานนั้นๆ แล้ว ย่อมได้บรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยลำดับ เมื่อเธอตั้งอยู่ใน 
อากิญจัญญายตนฌานแล้ว ย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่า เมื่อเราคิดอยู่ก็ยังชั่ว เมื่อเราไม่คิดอยู่ 
จึงจะดี แต่ล้าเรายัง ขืนคิดขืนคำนึง สัญญาของเราเหล่านี้พึงดับ สัญญาอย่างหยาบเหล่าอื่น 
พึงเกิดขึ้น ล้ากระไร เราไม่พึงคิด ไม่พึงคำนึง. ครั้นเธอปริวิตกอย่างนี้แล้ว เธอก็ไม่คิด ไม่คำนึง 
เมื่อเธอไม่คิด ไม่คำนึง สัญญาเหล่านั้นก็ดับไป สัญญาที่หยาบเหล่าอื่นก็ไม่เกิดขึ้น เธอก็ได้ 
บรรลุนิโรธ. ดูกรโปฏฐปาทะ การเข้าอภิสัญญานิโรธแห่งภิกษุผู้มีสัมปชัญญะโดยลำดับ ย่อมมี 
ด้วยประการอย่างนี้แล. 

พ. ดูกรโปฏฐปาทะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน การเข้าอภิสัญญานิโรธแห่งภิกษุ 
ผู้มีสัมปชัญญะโดยลำดับเช่นนี้ ก่อนแต่นี้เธอเคยได้ยินบ้างหรือ? 

ป. หามิได้ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เพิ่งรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว 
อย่างนี้แล. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะเหตุที่ภิกษุเป็นผู้มีสกสัญญา พ้นจากปฐมฌานเป็นต้นนั้นแล้ว 
ย่อมบรรลุอากิญจัญญายตนฌานโดยลำดับ เธอย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่า เมื่อเรายังคิดอยู่ก็ยังชั่ว 
เมื่อเราไม่คิดอยู่จึงจะดี ล้าเรายังขืนคิด ขืนคำนึง สัญญาของเราเหล่านี้พึงดับไป และสัญญา 
ที่หยาบเหล่าอื่นพึงเกิดขึ้น ล้ากระไร เราไม่พึงคิด ไม่พึงคำนึง ครั้นเธอปริวิตกอย่างนี้แล้ว 
เธอก็ไม่คิด ไม , คำนึง เมื่อเธอไม่คิด ไม่คำนึง สัญญาเหล่านั้นก็ดับไป และสัญญาที่หยาบเหล่าอื่น 
ก็ไม่เกิดขึ้น เธอก็ได้บรรลุนิโรธ การเข้าอภิสัญญานิโรธแห่งภิกษุผู้มีสัมปชัญญะโดยลำดับ 
ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 268 

[๒๘๗] อย่างนี้แหละ โปฏฐปาทะ. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงบัญญัติอากิญขัญญายตนะไว้อย่างเดียวหรือหลาย 
อย่าง. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เราบัญญัติอากิญขัญญายตนฌานอย่างเดียวก็มี หลายอย่างก็มี. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนพระองค์จึงทรงบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานไว้อย่างเดียวก็มี 
หลายอย่างก็มี. 

ดูกรโปฏฐปาทะ พระโยคีย่อมบรรลุนิโรธด้วยประการใดๆ เราก็บัญญัติอากิญจัญญายตน 
ฌานด้วยประการนั้นๆ เราบัญญัติอากิญจัญญายตนฌานอย่างเดียวบ้าง หลายอย่างบ้าง ด้วย 
ประการอย่างนี้แล. 

[๒๘๘] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดทีหลัง หรือว่าญาณเกินก่อน 
สัญญาเกิดทีหลัง หรือทั้งสัญญาและญาณเกิดไม , ก่อนไม , หลังกัน. 

ดูกรโปฏฐปาทะ สัญญาแลเกิดก่อน ญาณเกิดทีหลัง เพราะสัญญาเกิดขึ้นญาณจึงเกิดขึ้น 
เธอย่อม เอ ย่างนี้ว่า ญาณเกิดขึ้นแก , เราเพราะสัญญานี้เป็นปัจจัย ดูกรโปฏฐปาทะ เธอพึงทราบ 
ความ ข้อ นี้โดยบรรยายนี้ว่า สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดทีหลัง เพราะสัญญาเกิดขึ้น ฌาณจึง 
เกิดขึ้น. 

ว่าด้วยสัญญาและอัตตา 

[๒๘๙] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สัญญาเป็นอัตตาของบุรุษ หรือสัญญาอย่างหนึ่ง 
อัตตาอย่างหนึ่ง? 

ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านต้องการอัตตาเช่นไร. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ต้องการอัตตาอย่างหยาบๆ ที่มีรูปประกอบด้วยมหาภูต ๔ 
บริโภคกวลิงการาหาร 

ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของท่านหยาบ มีรูป ประกอบด้วยมหาสูต ๔ บริโภค 
กวลิงการาหาร เมื่อเป็นเช่นนั้น สัญญาของท่านจักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตาจักเป็นอย่างหนึ่ง 
ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านพึงทราบความซัอนี้แม้โดยบรรยายนี้ว่า สัญญาชักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 269 

จักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตาที่หยาบ มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ บริโภคกวลิงการาหารนี้ ยกไว้ 
เมื่อเป็นเช่นนั้น สัญญาของบุรุษนี้เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ดับไปอย่างหนึ่ง ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านพึง 
ทราบความข้อนี้โดยบรรยายนี้ว่า สัญญาจักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตาจักเป็นอย่างหนึ่ง. 

[๒๙๐] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ต้องการอัตตาที่สำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะห้อยใหญ่ 
ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง. 

ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาของท่านก็จักสำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะห้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ 
ไม่บกพร่อง. เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจักมีสัญญาอย่างหนึ่ง มีอัตตาอย่างหนึ่ง ท่านพึงทราบความข้อนี้ 
โดยบรรยายนี้ว่า สัญญาชักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตาจักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตาสำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะ 
ห้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่องนี้ ยกไว้ เมื่อเป็นเช่นนั้น สัญญาของบุรุษนี้เกิดขึ้น 
อย่างหนึ่ง ดับไปอย่างหนึ่ง. ท่านพึงทราบความข้อนี้โดยบรรยายนี้ว่า สัญญาจักเป็นอย่างหนึ่ง 
อัตตาจักเป็นอย่างหนึ่ง. 

[๒๙๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ต้องการอัตตาที่ไม , มีรูป สำเร็จด้วยสัญญา. 

ดูกรโปฏฐปาทะ ก็อัตตาของท่านชักไม , มีรูป สำเร็จด้วยสัญญา. เมื่อเป็นเช่นนั้น สัญญา 
ของท่านจักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตาจักเป็นอย่างหนึ่ง. ท่านพึงทราบความข้อนี้แม้โดยบรรยายนี้ว่า 
สัญญาชักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตาจักเป็นอย่างหนึ่ง. ดูกรโปฏฐปาทะ อัตตาที่ไม่มีรูป สำเร็จด้วย 
สัญญานี้ ยกไว้ แต่ว่าสัญญาของบุรุษนี้เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ดับไปอย่างหนึ่ง ท่านพึงทราบความ 
ข้อนี้แม้โดยบรรยายนี้ว่า สัญญาชักเป็นอย่างหนึ่ง อัตตาจักเป็นอย่างหนึ่ง. 

[๒๙๒] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์อาจทราบความข้อนี้ได้หรือว่า สัญญาเป็น 
อัตตาของบุรุษ หรือว่าสัญญาอย่างหนึ่ง อัตตาอย่างหนึ่ง. 

ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจ 
ไปทางหนึ่ง มีความพยายามไปทางหนึ่ง มีลัทธิอาจารย์อย่างหนึ่ง ยากที่จะรู้ความข้อนั้นได้ว่า 
สัญญาเป็นอัตตาของบุรุษ หรือว่าสัญญาอย่างหนึ่ง อัตตาอย่างหนึ่ง. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าข้าพระองค์มีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง 
มีความชอบใจไปทางหนึ่ง มีความพยายามไปทางหนึ่ง มีลัทธิอาจารย์อย่างหนึ่ง ยากที่จะรู้ความ 
ข้อนั้นได้ว่า สัญญาเป็นอัตตาของบุรุษ หรือว่าสัญญาอย่างหนึ่ง อัตตาอย่างหนึ่ง ก็คำว่าโลกเที่ยง 
นี้เท่านั้นเป็นความจริง สิ่งอื่นเปล่ากระนั้นหรือ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 270 

อัพยากตปัญหา 

ดูกรโปฏฐปาทะ แม้คำว่าโลกเที่ยง นี้เท่านั้นเป็นความจริง สิ่งอื่นเปล่า เราไม , พยากรณ์. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็คำว่าโลกไม่เที่ยง นี้เท่านั้นเป็นความจริง สิ่งอื่นเปล่ากระนั้น 

หรือ. 

ดูกรโปฏฐปาทะ แม้คำว่าโลกไม่เที่ยง นี้เท่านั้นเป็นความจริง สิ่งอื่นเปล่า เราไม่พยากรณ์ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็คำว่าโลกมีที่สุด -.. โลกไม่มีที่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น -.. 
ชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง -.. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ -.. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม , มี 
อยู่ -.. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มี -.. สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มิใช่ 
ไม่มีอยู่ก็มิใช่ นี้เท่านั้นเป็นความจริง สิ่งอื่นเปล่ากระนั้นหรือ. 

ดูกรโปฏฐปาทะ แม้ข้อนี้เราไม่พยากรณ์ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ ก็มิ'ใช่ ไม , มีอยู่ 
ก็มิ'ใช่ นี้เท่านั้นเป็นความจริง สิ่งอื่นเปล่า. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุไฉนพระองค์จึงไม่ทรงพยากรณ์ความข้อนั้น. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยอรรถ ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่เป็น 
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ 
เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงไม่พยากรณ์ 
[๒๙๓] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงพยากรณ์อย่างไร. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เราพยากรณ์ว่า นี้ทุกข์ นั้ทุกขสมุทัย นั้ทุกขนิโรธ นั้ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุไฉนพระองค์จึงทรงพยากรณ์ดังนั้น. 

ดูกรโปฏฐปาทะ เพราะข้อนั้นประกอบด้วยอรรถ ประกอบด้วยธรรม เป็นเบื้องต้น 
แห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ 
เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น เราจึงพยากรณ์ดังนั้น. 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อนั้นต้องเป็นเช่นนั้ข้าแต่พระสุคต ข้อนั้นต้องเป็นเช่นนี้ 
บัดนั้ขอพระผู้มีพระภาคทรงทราบกาลอันควรเถิด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 271 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว. 

[๒๙๔] เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกไปไม่นาน ปริพาชกเหล่านั้นได้พากันรุมต่อว่า 
โปฏฐปาทปริพาชก ด้วยถ้อยคำตัดพ้อต่างๆ ว่า อย่างนี้ทีเดียว ท่านโปฏฐปาทะ พระสมณโคดม 
ตรัสคำใด ท่านพลอยอนุโมทนาคำนั้นทุกคำว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อนั้นต้องเป็นเช่นนี้ 
ข้าแต่พระสุคต ข้อนั้นต้องเป็นเช่นนี้ฝ่ายพวกเรามิได้เข้าใจอรรถที่พระสมณโคดมทรงแสดงแล้ว 
โดยส่วนเดียว แต่สักน้อยหนึ่งว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไม , มีที่สุด 
ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ 
หรือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป ไม่มีอยู่ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มี ไม , มีอยู่ก็มี หรือสัตว์ 
เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มิ'ใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่. 

[๒๙๕] เมื่อพวกปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้ว โปฏฐปาทปริพาชกได้บอกปริพาชก 
เหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลาย แม้ข้าพเจ้าเองก็มิได้เข้าใจธรรมที่พระสมณโคดมทรงแสดงแล้วโดย 
ส่วนเดียว แต่สักอย่างหนึ่งว่า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไม , มีที่สุด ชีพอันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือชีพอย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ หรือสัตว์ 
เบื้องหน้าแต่ตายไป ไม่มีอยู่ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มี หรือสัตว์เบื้องหน้า 
แต่ตายไปมีอยู่ก็มิใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่ แต่ว่าพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแพ้แน่นอน เป็น 
ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ก็เมื่อพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแท้แน่นอน เป็นธรรมฐิติ ธรรม 
นิยาม ไฉนเล่าวิญญชนเช่นเราจะไม , อนุโมทนาสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเป็นสุภาษิต 
จิตตหัตถิสา'รีบุตรและ'โปฏฐปทปริพาชก 

[๒๙๖] ครั้นล่วงไปได้ ๒-๓ วัน จิตตหัตถิสารีบุตรกับโปฏฐปาทปริพาชก พากัน 
เข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วจิตตหัตถิสารีบุตรถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนึ่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ฝ่ายโปฏฐปาทปริพาชกได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัย 
พอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ในคราวนั้นเมื่อพระองค์เสด็จหลีกไปไม , นาน พวกปริพาชกได้พากันรุมต่อว่าข้าพระองค์ด้วยถ้อยคำ 
ตัดพ้อต่างๆ ว่า อย่างนี้ทีเดียวท่านโปฏฐปาทะ พระสมณโคดมตรัสคำใด ท่านพลอยอนุโมทนา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 272 

คำนั้นทุกคำว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อนั้นต้องเป็นเช่นนี้ข้าแต่พระสุคต ข้อนั้นต้องเป็นเช่นนี้ 
ฝ่ายพวกเรามิได้เข้าใจธรรมที่พระสมณโคดมทรงแสดงแล้วโดยส่วนเดียว แต่สักน้อยหนึ่งว่า 
โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไม , มีที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีพ 
อย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ หรือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป ไม่มีอยู่ 
สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มือยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มี หรือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มิ 1 ใช่ ไม่มีอยู่ 
ก็มิ 1 ใช่ เมื่อพวกปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้ว ข้าพระองค์ได้บอกปริพาชกเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลาย 
แม้ข้าพเจ้าเองก็มิได้เข้าใจธรรมที่พระสมณโคดมทรงแสดงแล้วโดยส่วนเดียว แต่สักน้อยหนึ่งว่า 
โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือชีพ 
อย่างหนึ่ง สรีระอย่างหนึ่ง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ หรือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป 
ไม่มีอยู่ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มี ไม , มีอยู่ก็มี หรือสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มิ 1 ใช่ 
ไม่มีอยู่ก็มิใช่ แต่ว่าพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแท้แน่นอน เป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยาม 
ก็เมื่อพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาที่จริงแท้แน่นอน เป็นธรรมฐิติ ธรรมนิยาม ไฉนเล่าวิญญชน 
เช่นเราไม่พึงอนุโมทนาสุภาษิตของพระสมณโคดมโดยเป็นสุภาษิต. 

[๒๙๗] พระผู้มีพระภาคจึงมีพระดำรัสว่า ดูกรโปฏฐปาทะ ปริพาชกเหล่านี้ทั้งหมด 
ล้วนเป็นคนบอดหาจักษุมิได้ ท่านคนเดียวเท่านั้นเป็นคนมีจักษุในชุมนุมชนนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ 
ธรรมที่เป็นไปโดยส่วนเดียว เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วก็มี ที่ไม่เป็นไปโดยส่วนเดียว เราแสดง 
แล้ว บัญญัติแล้วก็มี ก็ธรรมที่ไม่เป็นไปโดยส่วนเดียว เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว เป็นไฉน 
ได้แก่โลกเที่ยง โลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอย่างหนึ่ง 
สรีระอย่างหนึ่ง สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป ไม่มีอยู่ สัตว์เบื้องหน้า 
แต่ตายไป มีอยู่ก็มี ไม , มีอยู่ก็มี สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มิ'ใช่ ไม่มีอยู่ก็มิใช่ ดูกรโปฏฐปาทะ 
ธรรมที่ไม่เป็นไปโดยส่วนเดียว เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วอย่างนี้เหตุไรธรรมที่ไม่เป็นไปโดย 
ส่วนเดียว เราจึงแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว เพราะธรรมเหล่านั้นไม , ประกอบด้วยอรรถ ไม่ประกอบ 
ด้วยธรรม ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม , เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด 
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพราะฉะนั้น 
ธรรมที่ไม่เป็นไปโดยส่วนเดียว เราจึงแสดงแล้ว บัญญัติแล้วดังนี้(คือบัญญัติว่าเป็นอัพยากตธรรม 
ธรรมที่ไม่ควรพยากรณ์). 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 273 
เอกังสิธรรม 

[๒๙๘] ดูกรโปฏฐปาทะ ก็ธรรมที่เป็นไปโดยส่วนเดียว เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว 
เป็นไฉน ได้แก่ นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินึปฏิปทา ดูกรโปฏฐปาทะ 
ธรรมที่เป็นไปโดยส่วนเดียว เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว ดังนี้เหตุไฉนธรรมที่เป็นไปโดยส่วนเดียว 
เราจึงแสดงแล้ว บัญญัติแล้วอย่างนั้น เพราะว่าธรรมเหล่านี้ประกอบด้วยอรรถ ประกอบด้วย 
ธรรม เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อ 
ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน เพราะฉะนั้น ธรรมที่ 
เป็นไปโดยส่วนเดียว เราจึงแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว ดังนี้. 

[๒๙๙] ดูกรโปฏฐปาทะ มีสมณพราหมณ์ผู้มี'วาทะอย่างนี้มีทิฏเอย่างนี้ว่า เบื้องหน้า 
แต่ตายไป อัตตามีสุขโดยส่วนเดียว หาโรคมิได้ มีอยู่ เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์พวกนั้นแล้ว 
กล่าวอย่างนี้ว่า ได้ยินว่าท่านมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า เบื้องหน้าแต่ตายไป อัตตามีสุข 
โดยส่วนเดียว หาโรคมิได้ มีอยู่ จริงหรือ. 

ล้าสมณพราหมณ์พวกนั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้ว ปฏิญญาว่าจริง เราจะกล่าวกะเขาว่า 
เออก็ ท่านยังรู้เห็นโลกมีสุขโดยส่วนเดียวบ้างหรือ เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่าหา 
มิได้ เราจะกล่าวกะเขาว่า เออก็ ท่านรู้ว่าอัตตามีสุขโดยส่วนเดียว ชั่ววันหนึ่ง คืนหนึ่ง หรือ 
กึ่งวัน กึ่งคืน เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่าหามิได้ เราจะกล่าวกะเขาว่า เออก็ ท่าน 
ยังรู้ว่า นี้มรรคา นี้ข้อปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกมีสุขโดยส่วนเดียวบ้างหรือ เมื่อเขาถูกถาม 
อย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่าหามิได้ เราจะกล่าวกะเขาว่า เออก็ ท่านยังได้ยินเสียงพวกเทวดาผู้เข้า 
ถึงโลกมีสุขโดยส่วนเดียว ผู้กำลังพูดกันว่า ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงแล้ว เพื่อ 
ท่าให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว แม้ถึงข้าพเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนี้จึงเข้าถึงโลกที่มีสุขโดย 
ส่วนเดียวแล้วดังนี้บ้างหรือ เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่าหามิได้. 

ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของ 
สมฌพราหมณ์เหล่านั้น ถึงความเป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 274 

ถูกแล้ว พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ถึงความ 
เป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์. 

ว่าด้วยทิฏฐิของสมณพราหมณ์ 

[๓๐๐] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอย่างว่า บุรุษพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าปรารถนา 
รักใคร่นางชนปทกัลยาณีในชนบทนี้ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ นางชนปท 
กัลยาณีที่พ่อปรารถนารักใคร่นั้น พ่อรู้จักเขาแล้วหรือว่า เป็นนางกษัตริย์หรือนางพราหมณี 
นางแพศย์หรือนางศูทร เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบว่า หามิได้ ชนทั้งหลายพึงกล่าว 
กะเขาว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ นางชนปทกัลยาณีที่พ่อปรารถนารักใคร่นั้น พ่อรู้จักเขาแล้วหรือว่า 
มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้สูงตํ่า หรือสันทัด ดำคลํ้า หรือสีทอง อยู่ในบ้าน นิคม หรือ 
นครโน้น เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาพึงตอบว่า หามิได้ ชนทั้งหลายก็จะพึงกล่าวกะเขาว่า 
ดูกรบุรุษผู้เจริญ พ่อปรารถนารักใคร่หญิงที่พ่อไม , รู้จักไม่เคยเห็นหรือ เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว 
เขาก็จะตอบว่า อย่างนั้น ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น 
ถ้อยคำของบุรุษนั้น ย่อมถึงความเป็นคำไม่มีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ. 

ถูกแล้ว พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้อยคำของบุรุษนั้นย่อมถึงความเป็นคำไม่มี 
ปาฏิหาริย์. 

ดูกรโปฏฐปาทะ แม้สมณพราหมณ์ที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏเอย่างนี้ว่า เบื้องหน้าแต่ตายไป 
อัตตามีสุขโดยส่วนเดียว หาโรคมิได้ มีอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราเข้าไปหาสมฌพราหมณ์ 
พวกนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ได้ยินว่า ท่านมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า เบื้องหน้าแต่ตายไป 
อัตตามีสุขโดยส่วนเดียว หาโรคมิได้ มีอยู่จริงหรือ ล้าสมฌพราหมณ์พวกนั้นถูกเราถามอย่างนี้ 
แล้วปฏิญญาว่าจริง เราจะกล่าวกะเขาว่า เออก็ท่านยังรู้เห็นโลกมีสุขโดยส่วนเดียวบ้างหรือ เมื่อ 
เขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่าหามิได้ เราจะกล่าวกะเขาว่า เออก็ ท่านรู้ว่าอัตตามีสุขโดย 
ส่วนเดียว ชั่ววันหนึ่ง คืนหนึ่ง หรือกึ่งวัน กึ่งคืน เมื่อถูกเขาถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่า 
หามิได้ เราจะกล่าวกะเขาว่า เออก็ ท่านยังรู้ว่า นี้มรรคา นี้ข้อปฏิบัติ เพื่อท่าให้แจ้งซึ่งโลกมีสุข 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 275 

โดยส่วนเดียวบ้างหรือ เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่า หามิได้ เราจะกล่าวกะเขาว่า 
เออ ก็ท่านยังได้ยินเสียงพวกเทวดาผู้เข้าถึงโลกมีสุขโดยส่วนเดียว ผู้กำลังพูดกันว่า ท่านผู้นิรทุกข์ 
ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแล้ว เพื่อท่าให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว แม้ถึงข้าพเจ้าก็ปฏิบัติ 
อย่างนี้จึงเข้าถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวแล้ว ดังนี้บ้างหรือ เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะ 
ตอบว่า หามิได้ ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิต 
ของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ถึงความเป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์มิใช่หรือ. 

ถูกแล้ว พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ถึงความ 
เป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์. 

[๓๐๑] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอย่างว่า บุรุษพึงท่าพะองที่หนทางสี่แพร่งเพื่อขึ้น 
ปราสาท ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ท่านจะท่าพะองเพื่อขึ้นปราสาท ท่าน 
รู้จักปราสาทนั้นแล้วหรือว่าอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ ตัว 
ปราสาทสูงหรือตํ่าหรือพอปานกลาง เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่า หามิได้ ชน 
ทั้งหลายก็จะกล่าวกะเขาว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ท่านจะท่าพะองขึ้นปราสาทท่านไม , รู้จักไม่เคยเห็น 
นั้นหรือ เมื่อเขาถูกถามอย่างนี้แล้ว เขาก็จะตอบว่าเออ ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านจะสำคัญ 
ความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้อยกำของบุรุษนั้นย่อมถึงความเป็นคำไม่มีปาฏิหาริย์ 
มิใช่หรือ. 

ถูกแล้ว พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้อยกำของบุรุษนั้น ย่อมถึงความเป็นกำ 
ไม่มีปาฏิหาริย์. 

ดูกรโปฏฐปาทะ แม้สมณพราหมณ์ทั้งหลายที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏเอย่างนี้ว่า เบื้องหน้า 
แต่ตายไป อัตตามีสุขโดยส่วนเดียว หาโรคมิได้ มีอยู่ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราเข้าไปหา 
สมณพราหมณ์พวกนั้นแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่า ได้ยินว่าท่านมีวาทะอย่างนี้มีทิฏเอย่างนี้ว่า 
เบื้องหน้าแต่ตายไป อัตตามีสุขโดยส่วนเดียว หาโรคมิได้ มีอยู่จริงหรือ ถ้าสมณพราหมณ์ 
พวกนั้นถูกเราถามอย่างนี้แล้ว ปฏิญญาว่าจริง เราจะกล่าวกะเขาว่า เออก็ ท่านยังรู้เห็นว่าโลกมี 
สขโดยส่วนเดียวบ้างหรือ เมื่อเขาถกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่า หามิได้ เราจะกล่าวกะเขาว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 276 

เออก็ ท่านรู้ว่าอัตตามีสุขโดยส่วนเดียว ชั่ววันหนึ่ง คืนหนึ่ง หรือกึ่งวัน กึ่งคืน เมื่อเขาลูกถาม 
อย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่า หามิได้ เราจะกล่าวกะเขาว่า เออ ก็ท่านยังรู้ว่า นี้มรรคา นี้ข้อปฏิบัติ 
เพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกมีสุขโดยส่วนเดียวบ้างหรือ เมื่อเขาลูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่า หามิได้ 
เราจะกล่าวกะเขาว่า เออก็ ท่านยังได้ยินเสียงพวกเทวดาผู้เข้าถึงโลกมีสุขโดยส่วนเดียว ผู้กำลังพูด 
กันว่า ท่านผู้นิรทุกข์ ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงแล้ว เพื่อท่าให้แจ้งซึ่งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียว 
แม้ถึงข้าพเจ้าก็ปฏิบัติอย่างนี้จึงเข้าถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวแล้ว ดังนี้บ้างหรือ เมื่อ 
เขาลูกถามอย่างนี้แล้ว เขาจะตอบว่า หามิได้ ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้น 
เป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของสมฌพราหมณ์เหล่านั้น ถึงความเป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์ 
มิใช่หรือ. 

ลูกแล้ว พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของสมณพราหมณ์เหล่านั้น ถึงความ 
เป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์. 

การได้อัตตา ๓ ประการ 

[๓๐๒] ดูกรโปฏฐปาทะ ความได้อัตตา ๓ เหล่านี้คือ ได้อัตตาที่หยาบ ๑ ได้อัตตา 
ที่สำเร็จด้วยใจ ๑ ได้อัตตาที่หารูปมิได้ ๑ ความได้อัตตาที่หยาบเป็นไฉน คือ อัตตาที่มีรูป 
ประกอบด้วยมหาภูต ๔ บริโภคกวลิงการาหาร นี้ความได้อัตตาที่หยาบ ความได้อัตตาที่สำเร็จ 
ด้วยใจเป็นไฉน คือ อัตตาที่มีรูปสำเร็จด้วยใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 
นี้ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ความได้อัตตาที่หารูปมิได้เป็นไฉน คือ อัตตาอันหารูปมิได้ สำเร็จ 
ด้วยสัญญา นี้ความได้อัตตาที่หารูปมิได้. 

[๓๐๓] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพื่อละความได้อัตตาที่หยาบว่า พวกท่าน 
ปฏิบัติอย่างไรจึงจะละสังกิเลสธรรมได้ โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกท่านจักท่าความบริบูรณ์ 
และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่. 

ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวท่านจะพึงมีความเห็นอย่างนี้ว่า สังกิเลสธรรมเราชักละได้ 
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้นได้ ผู้มีความเพียรจักท่าให้แจ้งซึ่งความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่ง 
ปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ได้ แต่ความอยู่ไม่สบาย. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 277 

ดูกรโปฏฐปาทะ แต่เรื่องนี้ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น ที่แท้สังกิเลสธรรมพวกท่านจักละได้ 
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้นได้ ผู้มีความเพียรชักทำให้แจ้งซึ่งความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่ง 
ปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ ความปราโมทย์ปีติ ปัสสัทธิ 
สติสัมปชัญญะ และความอยู่สบายชักมีได้. 

[๓๐๔] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพื่อละความได้อัตตาแท้ที่สำเร็จด้วยใจว่า 
พวกท่านปฏิบัติอย่างไร จึงชักละสังกิเลสธรรมได้ โวทานิยธรรมชักเจริญยิ่งขึ้น พวกท่านชัก 
ทำความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน 
เข้าถึงอยู่. 

ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวท่านจะพึงมีความเห็นอย่างนี้ว่า สังกิเลสธรรมเราชักละได้ 
โวทานิยธรรมชักเจริญยิ่งขึ้น ผู้มีความเพียรชักทำให้แจ้งซึ่งความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่ง 
ปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ แต่ความอยู่ไม่สบาย. 

ดูกรโปฏฐปาทะ แต่เรื่องนี้ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น ที่แท้สังกิเลสธรรมพวกท่านชักละได้ 
โวทานิยธรรมชักเจริญยิ่งขึ้น ผู้มีความเพียรชักทำให้แจ้งซึ่งความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่ง 
ปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ ความปราโมทย์ปีติ ปัสสัทธิ 
สติสัมปชัญญะ และความอยู่สบายชักมีได้. 

[๓๐๕] ดูกรโปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพื่อความได้อัตตาแท้ที่หารูปมิได้ว่า พวกท่าน 
ปฏิบัติอย่างไร จึงชักละสังกิเลสธรรมได้ โวทานิยธรรมชักเจริญยิ่งขึ้น พวกท่านชักทำความ 
บริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่. 

ดูกรโปฏฐปาทะ บางคราวท่านจะพึงมีความเห็นอย่างนี้ว่า สังกิเลสธรรมเราชักละได้ 
โวทานิยธรรมชักเจริญยิ่งขึ้น ผู้มีความเพียรชักทำให้แจ้งซึ่งความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่ง 
ปัญญา ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ แต่ความอยู่ไม , สบาย. 

ดูกรโปฏฐปาทะ แต่เรื่องนี้ท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้น ที่แท้สังกิเลสธรรมพวกท่านชักละได้ 
โวทานิยธรรมชักเจริญยิ่งขึ้นได้ ผู้มีความเพียรจะทำให้แจ้งซึ่งความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่ง 
ปัญญาด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ ความปราโมทย์ปีติป้สสัทธิ 
สติสัมปชัญญะ และความอยู่สบายชักมีได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 278 

[๓๐๖] ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหล่าอื่นจะพึงถามเราอย่างนี้ว่า ท่าน ความได้อัตตา 
ที่หยาบ ซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อละเสียนั้น ว่าพวกท่านปฏิบัติอย่างไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได้ 
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกท่านจักท่าความบริบูรณ์และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้ง 
ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่เป็นไฉน เมื่อเราถูกถามอย่างนี้แล้ว เราจะพึง 
พยากรณ์แก่เขาว่า ท่าน นี้แหละ ความได้อัตตาที่หยาบ ซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียนั้นว่า. 

พวกท่านปฏิบัติอย่างไรจึงชักละสังกิเลสธรรมได้ โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น. พวกท่านจักท่า 
ความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้า 
ถึงอยู่. 

[๓๐๗] ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหล่าอื่นจะถามเราว่า ท่าน ความได้อัตตาที่สำเร็จ 
ด้วยใจ ซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อละเสียนั้นว่า พวกท่านปฏิบัติอย่างไรจึงจักละสังกิเลสธรรมได้ 
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกท่านจักท่าความบริบูรณ์และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้ง 
ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ เป็นไฉน เมื่อเราถูกถามอย่างนี้แล้ว เราจะพึง 
พยากรณ์แก่เขาว่า ท่าน นี้แหละ ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ 
ละเสียนั้นว่า พวกท่านปฏิบัติอย่างไร จึงชักละสังกิเลสธรรมได้ โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น. 

พวกท่านจักท่าความบริบูรณ์และ ความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง 
ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่. 

ดูกรโปฏฐปาทะ หากคนเหล่าอื่นจะพึงถามเราว่า ท่าน ความได้อัตตาที่หารูปมิได้ 
ซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อละเสียนั้นว่า พวกท่านปฏิบัติอย่างไร จึงชักละสังกิเลสธรรมได้ 
โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกท่านจักท่าความบริบูรณ์และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้ง 
ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ เป็นไฉน เมื่อเราถูกถามอย่างนี้แล้ว เราจะ 
พึงพยากรณ์แก่เขาว่า ท่าน นี้แหละความได้อัตตาที่หารูปมิได้ ซึ่งเราแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียนั้นว่า 
พวกท่านปฏิบัติอย่างไร จึงชักละสังกิเลสธรรมได้ โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น พวกท่านชักท่า 
ความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้า 
ถึงอยู่. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 279 

ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตย่อมถึง 
ความเป็นภาษิตมีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ. 

ถูกแล้ว พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตย่อมถึงความเป็นภาษิตมีปาฏิหาริย์. 

[๓๐๘] ดูกรโปฏฐปาทะ เหมือนอย่างว่า บุรุษท่าพะองเพื่อขึ้นปราสาทที่ภายใต้ปราสาท 
นั้น ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ท่านจะท่าพะองเพื่อขึ้นปราสาท ท่านรู้จัก 
ปราสาทนั้นว่า อยู่ทิศตะวันออกหรือทิศใต้ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ สูงหรือตํ่าหรือพอ 
ปานกลางละหรือ. ล้าเขาตอบว่า นี้แหละ ปราสาทที่ข้าพเจ้ากำลังพะองเพื่อจะขึ้นอยู่ภายใต้ 
ปราสาทนั้นเอง. ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้อยคำ 
ของบุรุษนั้นย่อมถึงความเป็นคำที่มีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ. 

ถูกแล้ว พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้อยคำ 1 ของบุรุษนั้นย่อมถึงความเป็นคำที่มี 
ปาฏิหาริย์. 

ดูกรโปฏฐปาทะ ฉันนั้นเหมือนกัน หากว่าคนเหล่าอื่นพึงถามเราว่า ความไต้อัตตา 
ที่หยาบ ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ความได้อัตตาที่หารูปมิได้ ซึ่งท่านแสดงธรรมเพื่อให้ 
ละเสียนั้นว่า พวกท่านปฏิบัติอย่างไร จึงชักละสังกิเลสธรรมได้ โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น 
พวกท่านจักท่าความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองใน 
ปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ เป็นไฉน เมื่อเราถูกถามอย่างนี้แล้ว เราจะพึงพยากรณ์แก่เขาว่า ท่าน นี้แหละ 
ความได้อัตตาที่หยาบ ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ความได้อัตตาที่หารูปมิได้ ซึ่งเราแสดงธรรม 
เพื่อละเสียนั้นว่า ท่านปฏิบัติอย่างไร จึงชักละสังกิเลสธรรมได้ โวทานิยธรรมจักเจริญยิ่งขึ้น 
พวกท่านจักท่าความบริบูรณ์ และความไพบูลย์แห่งปัญญาให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองใน 
ปัจจุบัน เข้าถึงอยู่. ดูกรโปฏฐปาทะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น 
ภาษิตย่อมถึงความเป็นภาษิตมีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ. 

ถูกแล้ว พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตย่อมถึงความเป็นภาษิตมีปาฏิหาริย์. 

[๓๐๙] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว จิตตหัตถิสารีบุตรได้กราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผ้เจริฌ สมัยใดมีการได้อัตตาที่หยาบ สมัยนั้น ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ความได้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 280 

อัตตาที่หารูปมิได้ เป็นโมฆะ มีแต่การได้อัตตาที่หยาบเป็นเที่ยงแท้ สมัยใด มีการได้อัตตาที่สำเร็จ 
ด้วยใจ สมัยนั้น ความได้อัตตาที่หยาบ ความได้อัตตาที่หารูปมิได้ เป็นโมฆะ มีแต่การได้ 
อัตตาที่สำเร็จด้วยใจเป็นเที่ยงแท้ สมัยใด มีการได้อัตตาที่หารูปมิได้ สมัยนั้น ความได้อัตตา 
ที่หยาบ ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ เป็นโมฆะ มีแต่การได้อัตตาที่หารูปมิได้เป็นเที่ยงแท้. 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการได้อัตตาที่หยาบ สมัยนั้น ไม่นับว่า 
ได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ไม่นับว่าได้อัตตาที่หารูปมิได้ นับว่าได้อัตตาที่หยาบอย่างเดียว ดูกรจิตตะ 
สมัยใด มีการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ สมัยนั้น ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตา 
ที่หารูปมิได้ นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจอย่างเดียว ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการได้อัตตาที่หารูปมิได้ 
สมัยนั้น ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ นับว่าได้อัตตาที่หารูปมิได้ 
อย่างเดียว. 

[๓๑๐] ดูกรจิตตะ ถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านว่า เธอได้มีในอดีตกาล มิใช่ว่าเธอไม , ได้มี 
ก็หาไม่ เธอจักมีในอนาคตกาล มิใช่ว่าเธอจักไม่มีก็หาไม่ เธอมีอยู่ในบัดนี้มิใช่ว่าเธอไม่มีอยู่ 
ก็หามิได้ เช่นนั้นหรือ เมื่อท่านถูกถามอย่างนี้ท่านจะพึงพยากรณ์ว่าอย่างไร. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนั้น ข้าพระองค์พึงพยากรณ์ว่า 
ข้าพเจ้าได้มีแล้วในอดีตกาล มิใช่ว่าไม , มีก็หามิได้ ข้าพเจ้าจักมีในอนาคตกาล มิใช่ว่าจักไม่มี 
ก็หามิได้ ข้าพเจ้ามีอยู่ในบัดนี้ มิใช่ว่าไม่มีอยู่ก็หามิได้. 

[๓๑๑] ดูกรจิตตะ ถ้าเขาพึงถามท่านว่า เธอได้อัตตภาพที่เป็นอดีตแล้ว การที่เธอได้ 
อัตตภาพเช่นนั้นนั่นแหละ เป็นของเที่ยงแท้ การได้อัตตภาพเป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ 
เธอชักได้อัตตภาพเป็นอนาคต การได้อัตตภาพเช่นนั้น เท่านั้น เป็นของเที่ยงแท้ การได้ 
อัตตภาพเป็นอดีต เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ เธอได้อัตตภาพเป็นปัจจุบันในบัดนี้ การได้อัตตภาพ 
เช่นนั้นเท่านั้น เป็นของเที่ยงแท้ การได้อัตตภาพเป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นโมฆะ อย่างนั้น 
หรือ เมื่อท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงพยากรณ์ว่าอย่างไร. 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเขาถามข้าพระองค์อย่างนั้น ข้าพระองค์พึงพยากรณ์ว่า 
ข้าพเจ้าได้อัตตภาพเป็นอดีตแล้ว การได้อัตตภาพเช่นนั้นเท่านั้น เป็นของเที่ยงแท้ในสมัยนั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 281 


การได้อัตตภาพเป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าจักได้อัตตภาพเป็นอนาคต การได้ 
อัตตภาพเช่นนั้นเท่านั้นเป็นของเที่ยงแท้ในสมัยนั้น การได้อัตตภาพเป็นอดีต เป็นปัจจุบัน เป็น 
โมฆะ ข้าพเจ้าได้อัตตภาพเป็นปัจจุบันบัดนี้ การได้อัตตภาพเช่นนั้นเท่านั้นเป็นของเที่ยงแท้ใน 
สมัยนี้ การได้อัตตภาพเป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นโมฆะ. 

[๓๑๒] ดูกรจิตตะ อย่างนั้นแหละ สมัยใด มีการได้อัตตาที่หยาบ สมัยนั้น ไม่นับว่า 
ได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ไม่นับว่าได้อัตตาที่หารูปมิได้ นับว่าได้อัตตาที่หยาบอย่างเดียว. 

ดูกรชิตตะ สมัยใด มีการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ สมัยนั้น ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ 
ไม่นับว่าได้อัตตาที่หารูปมิได้ นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจอย่างเดียว. 

ดูกรจิตตะ สมัยใด มีการได้อัตตาที่หารูปมิได้ สมัยนั้น ไม , นับว่าได้อัตตาที่หยาบ 
ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ นับว่าได้อัตตาที่หารูปมิได้อย่างเดียว. 

ดูกรจิตตะ เหมือนอย่างว่า นมสดจากแม่โค นมต้มจากนมสด เนยข้นจากนมต้ม 
เนยใสจากเนยซ้น หัวเนยใสจากเนยใส สมัยใดเป็นนมสด สมัยนั้น ไม่นับว่านมต้ม เนยข้น 
เนยใส หัวเนยใส นับว่านมสดอย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็นนมต้ม สมัยนั้น ไม่นับว่านมสด 
เนยข้น เนยใส หัวเนยใส นับว่าเป็นนมต้มอย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็นเนยซ้น สมัยนั้น 
ไม่นับว่านมสด นมส้ม เนยใส หัวเนยใส นับว่าเป็นเนยข้นอย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดเป็น 
เนยใส สมัยนั้นไม , นับว่านมสด นมต้ม เนยข้น หัวเนยใส นับว่าเป็นเนยใสอย่างเดียวเท่านั้น 
สมัยใดเป็นหัวเนยใส สมัยนั้น ไม่นับว่านมสด นมต้ม เนยข้น เนยใส นับว่าเป็นหัวเนยใส 
อย่างเดียวเท่านั้น ฉันใด ดูกรชิตตะ ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใดมีการได้อัตตาที่หยาบ สมัยนั้น 
ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ ไม่นับว่าได้อัตตาที่หารูปมิได้ นับว่าได้อัตตาที่หยาบอย่างเดียว 
เท่านั้น สมัยใดมีการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ สมัยนั้น ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้ 
อัตตาที่หารูปมิได้ นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจอย่างเดียวเท่านั้น สมัยใดมีการได้อัตตาที่หารูป 
มิได้ สมัยนั้น ไม่นับว่าได้อัตตาที่หยาบ ไม่นับว่าได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจ นับว่าได้อัตตาที่หารูป 
มิได้อย่างเดียวเท่านั้น. 

ดูกรจิตตะ เหล่านี้แลเป็นชื่อตามโลก เป็นภาษาของโลก เป็นโวหารของโลก เป็นบัญญัติ 
ของโลก ที่ตถาคตกล่าวอยู่ มิได้ยึดถือ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 282 

[๓๑๓] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โปฏฐปาทปริพาชกได้กราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ง 
นัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีป 
ในที่มืด ด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรม 
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาค กับทั้ง 
พระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก 
ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

จิตตหัตถิสารีบุตรบรรลุพระอรหัตตผล 

ฝ่ายจิตตหัตถิสารีบุตรก็ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ง 

นัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 

เปิดของที่ปิด บอกทางแก , คนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูป 

ดังนี้ฉันใด พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่ 

พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาค กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ 

ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค เมื่อชิตตหัตถิสารีบุตรได้บรรพชา 

อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว ท่านอุปสมบทแล้วไม่นานหลีกออกไปอยู่แต่ผู้เดียว 

เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้ว ไม , ช้านานเท่าไร ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์ 

ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ 

ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 

กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ท่านจิตตหัตถิสารีบุตรได้เป็นพระ 
^ 0 , ' ^ "1 1 ไ 
อรหันตรูปหนึง ในพระอรหันต์ทังหลาย ดังนีแล. 

จบโปฏฐปาทสูตร ที่ ๙. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 283 

๑๐. สุกสูตร 
เรื่องสุกมาณพ 

[๓๑๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้วไม , นาน ท่านพระอานนท์อยู่ ณ 
พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิฌฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. 

[๓๑๕] ก็สมัยนั้น สุกมาณพโตเทยยบุตร พักอยู่ในพระนครสาวัตถี ด้วยกรณียกิจ 
บางอย่าง ครั้งนั้น สุกมาณพโตเทยยบุตร เรียกมาณพน้อยคนหนึ่งมาว่า มานี่แน่ พ่อมาณพ 
พ่อจงเข้าไปหาพระอานนท์ถึงที่อยู่แล้ว เรียนถามพระสมณอานนท์ผู้มีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง 
กระปรี่กระเปร , า มีกำลัง อยู่สำราญ ตามคำของเราว่า สุกมาณพโตเทยยบุตร เรียนถามถึงท่าน 
แล 

ะจงกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าพเจ้าขอโอกาส ขอท่านพระอานนท์ จงอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศน์ 
ของสุกมาณพโตเทยยบุตรเถิด มาณพน้อยนั้นรับคำสุกมาณพโตเทยยบุตรแล้ว เข้าไปหาท่าน 
พระอานนท์ถึงที่อยู่ ได้ปราศรัยกับท่านพระอานนท์ ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว 
นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง จึงเรียนว่า สุกมาณพโตเทยยบุตรถามถึงท่าน และเขาสั่งมาอย่างนี้ว่า 
ขอท่านพระอานนท์ จงอนุเคราะห์เข้าไปยังนิเวศน์ของสุกมาณพโตเทยยบุตรเถิด. 

[๓๑๖] เมื่อมาณพน้อยกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกะเขาว่า มิใช่กาล 
เสียแล้วพ่อมาณพ เผอิญวันนี้ฉันดื่มยาถ่าย ถ้ากระไรไว้พรุ่งนี้เถิด ได้เวลาและสมัยแล้ว 
เราจึงจะเข้าไปหา. 

ขอรับคำท่านพระอานนท์แล้วลุกจากที่นึ่ง เข้าไปหาสุกมาณพโตเทยยบุตร แล้วบอกว่า 
ข้าพเจ้าได้บอกพระอานนท์ตามคำของท่านแล้ว เมื่อข้าพเจ้าบอกอย่างนั้นแล้ว ท่านพระสมณอานนท์ 
ได้กล่าวกะข้าพเจ้าว่า มิใช่กาลเสียแล้วพ่อมาณพ เผอิญวันนี้ฉันดื่มยาถ่าย ล้ากระไรไว้พรุ่งนี้ 
เถิด ได้เวลาและสมัยแล้ว ฉันจึงจะเข้าไป ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าชื่อว่าทำกิจที่เป็นเหตุ 
ให้ท่านพระอานนท์ทำโอกาสเพื่อเข้ามาฉันในวันพรุ่งนี้แล้ว. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 284 
สุกสูตร อริยขันธ์ อริยศีลขันธ์ 

[๓๑๗] พอล่วงราตรีนั้นไป เวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสก แล้วถือบาตรจีวร 
มีพระเจตกภิกษุเป็นป้จฉาสมณะ เช้าไปยังนิเวศน์ของสุกมาณพโตเทยยบุตรแล้ว นั่งบนอาสนะ 
ที่เขาปูลาดไว้. 

ครั้งนั้น สุกมาณพโตเทยยบุตร เข้าไปหาท่านพระอานนท์ แล้วปราศรัยกับท่าน ครั้นผ่าน 
การปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กล่าวว่า ท่านพระอานนท์ 
เป็นอุปัฏฐากอยู่ในสำนักใกล้ชิดท่านพระโคดมมานาน ท่านพระโคดมได้ตรัสสรรเสริญคุณแห่งธรรม 
เหล่าใด และทรงยังประชุมชนนี้ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ในธรรมเหล่าใด ท่านพระ 
อานนท์ควรจะรู้ธรรมนั้น ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านพระโคดม ได้ตรัสสรรเสริญคุณแห่งธรรม 
เหล่าไหน และทรงยังประชุมชนนี้ ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ ในธรรมเหล่าไหน. 

อริยขันธ์ ๓ 
อริยศีลขันธ์ 

ท่านพระอานนท์ตอบว่า ดูกรมาณพ พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสสรรเสริญขันธ์ ๓ และทรง 
ยังประชุมชนนี้ ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ในขันธ์ ๓ นี้ ขันธ์ ๓ เป็นไฉน? คือ 
สีลขันธ์อันเป็นอริยะ สมาธิขันธ์อันเป็นอริยะ ปัญญาขันธ์เป็นอริยะ ดูกรมาณพ พระผู้มีพระภาค 
ได้ตรัสสรรเสริญขันธ์ ๓ นี้และทรงยังประชุมชนนี้ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ใน 
ขันธ์ ๓ นี้. 

[๓๑๘] ข้าแต่ท่านพระอานนท์ สีลขันธ์อันเป็นอริยะ ที่ท่านพระโคดมได้ตรัสสรรเสริญ 
และทรงยังประชุมชนนี้ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่เป็นไฉน? 

ดูกรมาณพ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อม 
ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี'ฟิกบุรุษที่ควร'ฟิก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า 
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระตถาคต 
พระองค์นั้น ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่ง 
ของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมฌพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรง 
แสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 285 

พร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใด 
ตระกูลหนึ่ง ย่อมฟิงธรรมนั้น ครั้นฟิงแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้ว 
ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่ 
บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ ให้บริสุทธิ”โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ 
ทำได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต 
สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งห่ม 
ผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต. เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวังในพระปาติโมกข์อยู่ ถึง 
พร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท 
ทั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครอง 
ทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

[๓๑๙] ดูกรมาณพ อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล. 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์ แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวม้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำ 
เป็นหลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลกแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟ้งจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือฟ้งจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้นแตกร้าว 
กัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วม้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วม้าง ชอบคนผู้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 286 

พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำ 
ที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
ขับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง 
พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วย 
ประโยชน์ โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ข้บร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก 
แก่กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอมและ 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 287 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วยเครื่อง 
ตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 


จบจุลศีล. 

มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
คือ พืชเกิดแต่เหง้า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ด 
เป็นที่ครบห้า แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 


๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 
เห็นปานนี้ คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 


๓. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่ 
กุศลเห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพมีการรำเป็นต้น การเล่า 
นิยาย การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นดีกลอง ฉากภาพม้านเมืองที่สวยงาม การเล่น 


ของคนจัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 
ชนแกะ ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล 
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 288 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่น 
การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละ 
สิบตา เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา 
เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ เล่น 
ธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนึ่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนึ่งนอนบนที่นึ่งที่นอนอันสูงใหญ่ 
เห็นปานนี้คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว 
เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนู่น 
เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะ และเสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง 
เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทอง 
และเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า 
เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดี 
ทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้างแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตกแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับตบแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คือ อบตัว ไคล 
อวัยวะ อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า 
ทาปาก ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้า 
ประดับวิจิตร ติดกรอบหน้า ปักป่น ใช้พัดวาลริชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 289 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก 
ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา 
เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า 
เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องม้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร 
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับ 
ไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้ 
เช่น ว่าท่านไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่าน 
ปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ 
คำที่ควรจะกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน 
ข้อที่ท่านเคยชํ่าชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว 
ท่านจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๙.ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี 
และกุมารว่า ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ 
ในที่โน้นมา ดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวง และการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหว่าน 
ล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 290 
มหาศีล 

[๓๒๐] ๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง 
สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย 
ติรัจฉานวิชา เห็นปานนี้คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายเฟิน ทำนายลักษณะ 
ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัด 
รำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้ามันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่า 
บูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอ 
ปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ 
เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา 
เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แบ้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพ โดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไบ้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทาย 
ลักษณะช้าง ทายลักษณะบ้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย 
ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แบ้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกชักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในชักมีซัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 291 

ภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้ คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส ชักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถูกทาง ดาว 
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทร 
คราสชักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาต 
จักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผล 
เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็น 
อย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างชักมีผลเป็นอย่างนี้ แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี ชักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผ้เจริฌบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 292 

เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้ 
คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรง 
หญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ 
ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์'ขับผี สอนมนต์ป้องกันม้านเรือน 
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ , นนี้ามนต์ รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องถ่าง ปรุงยาแล้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด 
ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

ดูกรมาณพ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะศีลสังวร 
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ 
เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรมาณพ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว ย่อมไม , ประสบภัย 
แต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษ 
ในภายใน ดูกรมาณพ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล. 

จบมหาศีล. 

ดูกรมาณพ ศีลขันธ์อันเป็นอริยะนี้แล ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสรรเสริญ และทรงยัง 
ประชุมชนนี้ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกิจที่ 
ยิ่งขึ้นไปอยู่อีก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 293 

ส. ข้าแต่ท่านพระอานนท์ น่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมาแล้ว ศีลขันธ์อันเป็นอริยะนี้ 
บริบูรณ์แล้ว มิใช่ไม่บริบูรณ์ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นศีลขันธ์อันเป็นอริยะที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณะ 
พราหมณ์เหล่าอื่นภายนอกพระศาสนานี้เลย ท่านพระอานนท์ สมฌพราหมณ์เหล่าอื่นภายนอก 
พระศาสนานี้พึงเห็นศีลขันธ์อันเป็นอริยะที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ในตน เขาเหล่านั้นจะพึงพอใจ 
เพราะเหตุเพียงเท่านั้นแล ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันพอแล้ว ด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันท่าเสร็จ 
แล้ว สำคัญตนว่า เราได้บรรลุถึงประโยชน์แห่งสามัญคุณแล้วโดยลำดับ ไม่มีกรณียกิจอะไรที่ 
จะยิ่งขึ้นไปอีก แต่ท่านพระอานนท์ก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่า ในพระธรรมวินัยนี้ ยังมีกรณียกิจที่ยิ่ง 
ขึ้นไปอยู่อีก. 

อริยสมาธิขันธ์ 

[๓๒๑] ส. ข้าแต่ท่านพระอานนท์ สมาธิขันธ์อันเป็นอริยะที่ท่านพระโคดมได้ตรัส 
สรรเสริญ และทรงยังประชุมชนนี้ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่นั้น เป็นไฉน. 

อ. ดูกรมาณพ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย? ดูกรมาณพ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อ 
สำรวมชักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและ 
โทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาชักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในชักขุนทรีย์ ภิกษุฟ้งเสียง 
ด้วยโสต ... ดมกลิ่นด้วยฆานะ -.. ลิ้มรสด้วยชิวหา -.. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย -.. รู้แจ้ง 
ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนึนทรีย์ 
ที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่า 
รักษามนินทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะ 
เช่นนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน ดูกรมาณพ ด้วยประการดังกล่าวมานี้ 
แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

[๓๒๒] ดูกรมาณพ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ? ดูกร 
มาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมท่าความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล ในการ 
เหลียว ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 294 

การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน 
การนั่ง การหลับ การดื่น การพูด การนิ่ง ดูกรมาณพ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อ 
ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ. 

[๓๒๓] ดูกรมาณพ อย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ? ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทาง 
ทิสาภาคใดๆ ก็ ถือ ไปได้เอง ดูกรมาณพ นกมีปีก จะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัว 
เป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วย 
บิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ ถือ ไปได้เอง ดูกรมาณพ ด้วย 
ประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุ ชื่อ ว่าเป็นผู้สันโดษ. 

[๓๒๔] ภิกษุนั้น ประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรีย์สังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษ 
อันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าช้า 
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกาย 
ตรง ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็ง มีใจปราศจากความเพ่งอยู่ ย่อมชำระจิตให้ 
บริสุทธิจากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้าย คือ พยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความกรุณาหวัง 
ประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิจากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ ละ 
ถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะ 
อยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธิจากถีนมิทธะได้ ละอุทธัจจกุกอุจจะเป็นผู้ไม , ฟ้งซ่าน มีจิตสงบ ณ 
ภายในอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิจากอุทธัจจกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉา เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา 
ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธิจากวิจิกิจฉาได้. 

อุปมานิวรณ์ 

[๓๒๕] ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงคู้หนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขา 
จะพึงสำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเติมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะ 
พึงมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราคู้หนี้ไปประกอบ 
การงาน บัดนี้ การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเติมให้หมดสิ้นแล้ว และ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 295 

ทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความ 
โสมนัส มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก เจ็บหนัก บริโภค 
อาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย สมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้ 
และมีกำลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้ 
และมีกำลังกายเป็นปกติ ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความไม่มีโรคนั้น 
เป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจาก 
เรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน 
เราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้ว และเราไม่ต้อง 
เสียทรัพย์อะไรๆ เลย ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีการพ้นจากเรือนจำ 
นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาส ไม , ได้พึ่งตัวเอง พึ่งผู้อื่น ไปไหน 
ตามความพอใจไม , ได้ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
เป็นไทยแก่ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นทาส 
พึ่งตัวเองไม , ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม , ได้ บัดนี้ เราพ้นจากความเป็นทาสนั้น 
แล้ว พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ ดังนี้เขาจะพึงได้ 
ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทยแก , ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย์ มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร 
หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้ บรรลุถึงหมู่บ้าน 
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภคสมบัติ 
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า บัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้น บรรลุ 
ถึงหมู่บ้านอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแล้ว ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความ 
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 296 

ดูกรมาณพ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ที่ยังละไม , ได้ในตนเหมือนหนี้ 
เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน เหมือนความไม , มีหนี้เหมือนความไม่มีโรค เหมือน 
การพ้นจากเรือนจำ เหมือนความเป็นไทแก , ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 

รูปฌาน ๔ 

เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่ละแล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อ 
ปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปติ เมื่อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุข 
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมื่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่ 
วิเวก ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีดึและสุขอันเกิดแต่วิเวกจะไม , ถูกต้อง 
ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผู้ฉลาด จะพึง 
ใส่จุรณสีตัวลงในภาชนะสำริด แล้วพรมด้วยนา หมักไว้ ตกเวลาเย็นก้อนจุรณสึตัวซึ่งยางซึม 
ไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ย่อมไม่กระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่น 
เอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวก ไม , มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว 
ที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกจะไม , ถูกต้อง ข้อนี้เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่ง. 

[๓๒๖] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตใน 
ภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุข 
เกิดแต่สมาธิอยู่ เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่าน ด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ 
ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิจะไม , ถูกต้อง ดูกร 
มาณพ เปรียบเหมือนห้วงนั้าลึก มีนั้าป่นป่วน ไม่มีทางที่นี้าจะไหลมาได้ ทั้งในด้านตะวันออก 
ด้านใต้ ด้านตะวันตก ด้านเหนือ ทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาล แต่สายนี้าเย็นพุ'ขึ้นจากห้วง 
นั้านั้นแล้ว จะพึงทำห้วงนั้านั้นแหละให้ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยนั้าเย็น ไม่มีเอกเทศไหนๆ 
แห่งห้วงนั้านั้นทั้งหมด ที่นั้าเย็นจะไม่พึงถกต้องฉันใด ภิกษก็ฉันนั้นแล ย่อมทำกายนี้แหละ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 297 

ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอ 
ทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม , ถูกต้อง แม้ข้อนี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่ง. 

[๓๒๗] ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุข 
ด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้ 
เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติ 
ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปีติจะไม , ถูกต้อง ดูกรมาณพ เปรียบ 
เหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือ 
ดอกบัวขาว บางเหล่าซึ่งเกิดในนี้า เจริญในนี้า ยังไม่พ้นนี้า จมอยู่ในนี้า นี้าหล่อเลี้ยงไว้ 
ดอกบัวเหล่านั้น ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยนั้าเย็นตลอดยอด ตลอดเง่า ไม่มีเอกเทศไหนๆ 
แห่งดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วน ที่นั้าเย็นจะไม่พึงถูกต้อง ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศ 
ไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม , ถูกต้อง แม้ข้อนี้ก็เป็นสมาธิของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

[๓๒๘] ดูกรมาณพอีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข 
เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ 
เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละ ด้วยใจอันบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอ 
ทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิผองแผ้วจะไม , ถูกต้อง ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนึ่งคลุมตัว 
ตลอดศีรษะด้วยผ้าขาว ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายทุกๆ ส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม , ถูกต้อง 
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอนึ่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีเอกเทศ 
ไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิผองแผ้วจะไม , ถูกต้อง แม้ซ้อนี้ก็เป็นสมาธิของเธอ 
ประการหนึ่ง. 

ดูกรมาณพ สมาธิขันธ์อันเป็นอริยะนี้แล ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสรรเสริญและทรงยัง 
ประชุมชนนี้ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ อนึ่ง ในพระธรรมวินัยนี้ย้งมีกรณียกิจที่ยิ่งขึ้น 
ไปอยู่อีก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 298 

ส. ข้าแต่ท่านพระอานนท์ น่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมาแล้ว สมาธิขันธ์อันเป็นอริยะนี้ 
บริบูรณ์แล้ว มิใช่ไม่บริบูรณ์ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นสมาธิขันธ์อันเป็นอริยะของท่านพระอานนท์ ที่ 
บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่น ภายนอกพระศาสนานี้เลย ข้าแต่ท่านพระอานนท์ 
ก็สมณพราหมณ์เหล่าอื่น ภายนอกพระศาสนานี้พึงเห็นสมาธิขันธ์อันเป็นอริยะที่บริบูรณ์แล้ว 
อย่างนี้ในตน เขาเหล่านั้นจะพึงพอใจด้วยสมาธิขันธ์เพียงเท่านี้พอแล้วด้วยสมาธิขันธ์เพียง 
เท่านี้ว่า เราได้ท่าสมาธิขันธ์เสร็จแล้ว สำคัญตนว่า เราได้บรรลุถึงประโยชน์แห่งสามัญคุณ ไม่ 
มีกรณียกิจอะไรๆ ที่ยิ่งขึ้นไปอีก. แต่ท่านพระอานนท์ก็ยังกล่าวอย่างนี้ว่า อนึ่ง , ในธรรมวินัยนี้ยัง 
มีกรณียกิจที่ยิ่งขึ้นไปอยู่อีก. 

อริยปัญญาขันธ์ 

[๓๒๙] ส. ข้าแต่ท่านพระอานนท์ ปัญญาขันธ์อันเป็นอริยะที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัส 
สรรเสริญและยังทรงประชุมชนนี้ในสมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่นั้น เป็นไฉน. 

วิชชา ๘ 
วิปัสสนาญาณ 

อ. ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ. เธอ 
ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโต 
ขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันท่าลายและกระจัดกระจายเป็น 
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือน 
แก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธ แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส แวววาว 
สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบ 
แก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่า แก้วไพฑูรย์นี้งาม เกิดเองอย่างบริสุทธ์ 
แปดเหลี่ยม ช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส แวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียวเหลืองแดง 
ขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้ม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 299 

น้อมจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ 
เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟ้น มีอันทำลาย 
กระจัดกระจายเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ 
ข้อนี้เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

มโนมยิทธิญาณ 

[๓๓๐] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ 
คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง. 

ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไล้ออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
นี้หญ้าปล้อง นี้ไสัหญ้าปล้องอย่างหนึ่ง ไล้อย่างหนึ่ง ก็แต่ไล้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง 
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจาก'สก เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบ นี้ฟิก 
ดาบอย่างหนึ่ง ฟิกอย่างหนึ่ง ก็แต่ดาบชักออกจากฟิกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้งู นี้คราบ งูอย่างหนึ่ง คราบอย่างหนึ่ง 
ก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้เธอย่อม 
โน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะ 
น้อยใหญ่ครบล้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง แม้ซัอนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

อิทธิวิธญาณ 

[๓๓๑] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุ 
อิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏ 
ก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลง 
แม้ในแผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนี้าไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 300 

ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อ 
ผู้ฉลาด เมื่อนวดดินดีแล้ว ต้องการภาชนะชนิดใดๆ พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ 
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาด เมื่อแต่งงาดีแล้ว ต้องการเครื่องงา 
ชนิดใดๆ พึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือ 
ของช่างทองผู้ฉลาด เมื่อหลอมทองดีแล้ว ต้องการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทำทองรูปพรรณ 
ชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไป 
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียว 
ก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงไปได้ ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ 
ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในนั้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไป 
ในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมั่อานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ 
ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ แม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

ทิพยโสตญาณ 

[๓๓๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ. เธอย่อม 
ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอัน 
บริสุทธิ”'ล่วงโสตของมนุษย์. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงได้ยินเสียง 
กลองบ้าง เสียงตะโพนบ้าง เสียงสังข์บ้าง เสียงบัณเฑาะว์บ้าง เสียงเปิงมางบ้าง เขาจะพึง 
เข้าใจว่า เสียงกลองดังนี้บ้าง เสียงตะโพนดังนี้บ้าง เสียงสังข์ดังนี้บ้าง เสียงบัณเฑาะว์ดังนี้บ้าง 
เสียงเปิงมางดังนี้บ้าง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไป 
เพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกล 
และใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ ล่วงโสตของมนุษย์ แม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 301 

เจโตปริยญาณ 

[๓๓๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ. 

เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ คือจิตมีราคะ ก็รู้'ว่าจิตมีราคะ หรือจิต 
ปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ ชิตมีโทสะ ก็รู้'ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
ก็รู้ว่าชิตปราศจากโทสะ ชิตมีโมหะ ก็รู้'ว่าจิตมี'โมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รู้'ว่าจิตปราศจาก 
โมหะ ชิตหดหู่ ก็รู้'ว่าจิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่าน ก็รู้'ว่าจิตพึง 1 ซ่าน จิตเป็นมหรคต ก็รู้'ว่าจิตเป็น 
มหรคต หรือจิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าชิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีชิตอื่น 
ยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม , มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ 
ก็รู้ว่าชิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้'ว่า'จิตหลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น. 

ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนใน 
กระจกอันบริสุทธิสะอาด หรือในภาชนะนั้าอันใส หน้ามีไฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝ หรือหน้า 
ไม่มีไฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี ย่อมโน้มน้อม 
จิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ คือจิตมีราคะ 
ก็รู้'ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รู้'ว่าจิตมีโทสะ 
หรือชิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้'ว่าจิตมี'โมหะ หรือจิตปราศจาก 
โมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ ก็รู้'ว่าจิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่าน ก็รู้'ว่าจิตพึง'ซ่าน 
จิตเป็นมหรคต ก็รู้'ว่าจิตเป็นมหรคต หรือจิตไม่เป็นมหรคต ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่น 
ยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ 
ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม , เป็นสมาธิ ก็รู้ว่าชิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้'ว่าจิตหลุดพ้น 
หรือชิตไม , หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น แม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

[๓๓๔] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 302 

เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบ 
ชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอด 
วิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น 
มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนด 
อายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอัน 
มากพร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจาก 
บ้านตนไปบ้านอื่น แล้วจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิม 
เขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่า เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนั้น เราได้ยืนอย่างนั้น 
ได้นึ่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น เราได้จากบ้านแบ้นั้นไปยังบ้านโน้น แบ้ในบ้าน 
นั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากบ้านนั้น 
มาสู่บ้านของตนตามเดิม ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมื่นไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อม 
จิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ 
หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้าง 
สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง 
ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมาก 
บ้างว่า ในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น 
เสวยสุขทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น 
แม้ , ในภพนั้นเราก็มีชื่อนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุข 
ทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อม 
ระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็น 
ปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 303 

จุตูปปาตญาณ 

[๓๓๕] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของ 
สัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ 
ทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วง จักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ซัดซึ่งหมู , สัตว์ 
ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า 
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อม 
เข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุ 
ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัด ซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทตั้ง 
อยู่ ณ ทาง ๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนคร บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมู , ชน 
กำลังเข้าไปสู่เรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้าง กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้าง นั่งอยู่ที่ทาง 
๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนครบ้าง เขาจะพึงรู้ว่า คนเหล่านี้เข้าสู่เรือน เหล่านี้ออกจากเรือน 
เหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนน เหล่านี้นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุ 
ก็ฉันนั้นแล เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก , 

การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย 
เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี 
ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 
ว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น 
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระท่าด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้า 
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยะเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระท่าด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์กำลังจุติ กำลัง 
อปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษอันบริสทธิ” , 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 304 

ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็น 
ปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

อาสวักขยญาณ 

[๓๓๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ 
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนึโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว ก็มี 
ญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่น 
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิ , ได้มี. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนสระนี้าบนยอดเขาใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว 
บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบต่างๆ ม้าง ก้อนกรวดและ 
ก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง กำลังว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้าง ในสระนี้านั้น เขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า 
สระนี้านี้ใสสะอาด ไม่ขุ่นมัว หอยโข่งและหอยกาบต่างๆ บ้าง ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง 
ฝูงปลาบ้าง เหล่านี้กำลังว่ายอยู่บ้าง กำลังหยุดอยู่บ้าง ในสระนี้านั้น ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น 
แล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก , การงาน 
ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย 
นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนึโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ 
แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติ 
สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี 
แม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง. 

สุภมาณพแสดงตนเป็นอุบาสก 

[๓๓๗] ดูกรมาณพ ปัญญาขันธ์อันเป็นอริยะนี้แล ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสรรเสริญ 
และทรงยังประชุมชนนี้ให้สมาทาน ให้ตั้งอยู่ ให้ดำรงอยู่ และ , ในพระธรรมวินัยนี้มัได้มี 
กรณียกิจที่ยิ่งขึ้นไปอีก. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 305 

ส. ข้าแต่ท่านพระอานนท์ น่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมาแล้ว ปัญญาขันธ์อันเป็นอริยะนี้ 
บริบูรณ์แล้ว มิใช่ไม่บริบูรณ์ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นปัญญาขันธ์อันเป็นอริยะที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ 
ในสมณพราหมณ์พวกอื่นภายนอกพระศาสนานี้เลย และในธรรมวินัยนี้ไม่มีกรณียกิจอะไรที่ 
ยิ่งขึ้นไปอีก. 

ข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญ 
ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คน 
หลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยคิดว , าผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระอานนท์ประกาศ 
พระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่ท่านพระอานนท์ ข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระ 
โคดม พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอท่านพระอานนท์ จงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสก 
ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฉะนี้แล. 

จบสุภสูตร ที่ ๑๐ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 306 

๑๑. เกวัฏฏสูตร 

เรื่องนายเกวัฏฏ (ชาวประมง) 

[๓๓๘] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ ณ สวนมะม่วงของปาวาริกเศรษฐี เขตเมือง 
นาลันทา. ครั้งนั้น เกวัฏฏ์ คฤหบดีบุตร เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท 
แล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. ครั้นนึ่งเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ เมืองนาลันทานี้เป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์ มีผู้'คนมาก คับคั่งไปด้วยมนุษย์ 
ล้วนแต่เลื่อมใสใน พระผู้มีพระ ภาคเป็นอย่างยิ่ง ขอประทานโอกาสเถิดพระเจ้าข้า ขอพระผู้มี 
พระภาคทรงชี้ภิกษุสักรูปหนึ่งที่จักกระทำอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นธรรมที่ยิ่งยวดของมนุษย์ได้ เมื่อ 
เป็นเช่นนี้ชาวเมืองนาลันทานี้ชักเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่ง สุดที่จะประมาณ เมื่อ 
เกวัฏฏ์ คฤหบดีบุตรกราบทูลดังนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ดูกรเกวัฏฏ์ เรามิได้แสดง 
ธรรมแก , ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิดภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็น 
ธรรมที่ยิ่งยวดของมนุษย์ แก , คฤหัสถ์ ผู้นุ่งขาวห่มขาวดังนี้. เกวัฏฏ์ คฤหบดีบุตร ได้กราบทูล 
เป็นคำรบสองว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มิได้จำกัด พระผู้มีพระภาค 
เพียงแต่กราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมืองนาลันทานี้เป็นเมืองมั่งคั่งสมบูรณ์ มีผู้ 
คนมาก คับคั่งไปด้วยมนุษย์ ล้วนแต่เลื่อมใสใน พระผู้มีพระ ภาคเป็นอย่างยิ่ง ขอประทานโอกาส 
เถิดพระเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคทรงชี้ภิกษุสักรูปหนึ่ง ที่ชักกระทำอิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นธรรมที่ 
ยิ่งยวดของมนุษย์ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ชาวเมืองนาลันทานี้ชักเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่ง 
สุดที่จะประมาณ แม้ครั้งที่ ๓ เกวัฏฏ์ คฤหบดีบุตรก็ได้กราบทูลอย่างนั้น. 

ปาฏิหาริย์ ๓ ประการ-อิทธิปฏิหาริย์ 

[๓๓๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรเกวัฏฏ์ ปาฏิหาริย์ ๓ อย่างนี้เราทำให้แจ้งด้วยปัญญา 
อันยิ่งด้วยตนเองแล้ว จึงได้ประกาศให้รู้ ปาฏิหาริย์ ๓ อย่างเป็นไฉน? คือ อิทธิปาฏิหาริย์ ๑ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 307 

อาเทสนาปาฏิหาริย์ ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ๑ ก็อิทธิปาฏิหาริย์เป็นไฉน? ดูกรเกวัฏฏ์ ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ย่อมแสดงฤทธี๋ได้หลายอย่าง คือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียว 
ก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา กำแพง ภูเขาไปได้ไม่ติดข้ดเหมือนไปในที่ 
ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในนำก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดิน 
ก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วย 
ฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจด้วยกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ เพราะเหตุดังนี้นั้น บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งที่มี 
ศรัทธาเลื่อมใส เห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธได้หลายอย่าง ... ครั้นแล้วเขาจะบอกแก , คนผู้ไม , มีศรัทธา 
ไม่เลื่อมใส คนใดคนหนึ่งว่า อัศจรรย์จริงหนอ ท่านไม่เคยมีมาเลย ท่าน ความที่สมณะมีฤทธ 
มาก ความที่สมณะมีอานุภาพมาก ข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปนี้แสดงฤทธได้หลายอย่าง ... เมื่อเป็น 
เช่นนี้คนผู้ไม่มีศรัทธา ไม , เลื่อมใสนั้น จะพึงกล่าวกะคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างนี้ว่า ท่าน มี 
วิชาอยู่อย่างหนึ่งชื่อว่า คันธารี ภิกษุรูปนั้นแสดงฤทธได้หลายอย่าง -.. ได้ด้วยวิชาชื่อว่า คันธารี 
นั้น ดูกรเกวัฏฏ์ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน? คนผู้ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใสนั้น จะพึง 
กล่าวอย่างนั้นกะคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นบ้างไหม พึงกล่าวพระเจ้าข้า ดูกรเกวัฏฏ์เราเล็งเห็น 
โทษในอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอิทธิปาฏิหาริย์. 

อาเทสนาปฏิหาริย์ 

[๓๔๐] ดูกรเกวัฏฏ์ ก็อาเทสนาปาฏิหาริย์เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมทายใจ 
ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรองของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นได้ว่า ใจของ 
ท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้จิตของท่านเป็นดังนี้เพราะเหตุดังนี้นั้น บุคคล 
ผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นทายใจ ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความ 
ตรองของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้ 
จิตของท่านเป็นดังนี้. ครั้นแล้วเขาบอกแก , คนที่ยังไม่มีศรัทธา ไม , เลื่อมใส คนใดคนหนึ่งว่า 
อัศจรรย์จริงหนอ ท่าน ไม่เคยมีมาเลย ท่าน ความที่สมณะมีฤทธิมาก ความที่สมณะมีอานุภาพ 
มาก ข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปนี้ทายใจ ทายความรู้สึกนึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรอง 
ของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้...เมื่อเป็นเช่นนี้คนผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้นพึงกล่าวกะเขาว่า 
ท่าน มีวิชาอย่างหนึ่งชื่อว่า มณิกา ภิกษรปนั้นทายใจ ทายความร้สึกในใจ ทายความนึกคิด 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 308 

ทายความตรองของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นก็ได้ -.. ด้วยวิชาชื่อว่า มาฌิกานั้น ดูกรเกวัฏฏ์ ท่านจะ 
สำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน? คนผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้น พึงกล่าวอย่างนั้นกะคนผู้มีศรัทธา 
เลื่อมใสกันบ้างไหม? พึงกล่าวพระเจ้าข้า ดูกรเกวัฏฏ์ เราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริย์ 
อย่างนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอาเทสนาปาฏิหาริย์. 

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ 

[๓๔๑] ดูกรเกวัฏฏ์ ก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพรํ่า 
สอนอย่างนี้ว่า ท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้น จงท่าในใจอย่างนี้อย่าท่าในใจอย่างนั้น 
จงละสิ่งนี้ จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิด นี้เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

[๓๔๒] ดูกรเกวัฏฏ์ อีก ข้อหนึ่ง พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี แก 
บุรุษที่ควร แก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว 
เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระองค์นั้นทรงท่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัด 
ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและ 
มนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ 
พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้ 
เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมพึงธรรมนั้น ครั้นพึงแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อ 
ได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทาง 
ปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์ให้บริสุทธโดยส่วนเดียว 
ดุจสังข์ขัด ไม่ใช่ทำได้ง่าย ล้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกบวช 
เป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและ 
หนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวังในพระปาติ 
โมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษา 
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ ๙ ถึงพร้อม 
ด้วยศีล ล้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัฌฌะ เป็นผ้สันโดษ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 309 
จุลศีล 

๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ วางศาตรา 
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้อนี้ก็เรียกว่า 
อนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของที่ 
เขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวม้าน แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำ 
เป็นหลักฐานควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟิงจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือพืงจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้นแตก 
ร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วม้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วม้าง ชอบคนผู้พร้อม 
เพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ ข้อนี 
ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ แม้ข้อนี้ก็เรียกอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิง 
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ 
โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๘. เธอเว้นจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก 
แก , กุศล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 310 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ ตบแต่งร่างกาย ด้วยดอกไม้ของหอม และ 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วย 
เครื่องตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็น 
ปานนี้ คือ พืชเกิดแต่เหง้า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ด 
เป็นที่ครบห้า แม้ข้อนื้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกายสีลขันธวรรค - หน้าที่311 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 


บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 
เห็นปานนี้ คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 


บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก , กุศล 
เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพ มีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย 
การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพบ้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคน 
จัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนบ้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 
ชนแกะ ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล 
การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น 
อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่น 
การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 
เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสกา 
เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ 
เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนี 


ปาฏิหาริย์. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 
เห็นปานนี้คือ เตียงมีเบ้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว 
เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี 
สัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนู่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสึหะและ 
เสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 312 

เงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาด 
หลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขน 
อ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง 
แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับตบแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้ คือ อบตัว ไคลอวัยวะ 
อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก ประดับ 
ข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตร 
ติดกรอบหน้า ปักป่น ใช้พัดวาลวิชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนี 
ปาฏิหาริย์. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะ 
ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถา เห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องมหา 
อำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้ 
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ 
เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้ไ เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่อง 
ทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบาง 
จำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้เช่นว่า ท่าน 
ไม , รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติผิด 
ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรจะกล่าว 
ก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชอง 
มาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 313 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี และกุมารว่า 
ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา ดังนี้ 
แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูดหว่าน 
ล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ซัอนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็น 
ปานนี้คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิตร ทายอุปบาต ท่านายเฟิน ท่านายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า 
ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธี 
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้าษันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ 
ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก 
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง 
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ 
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ซัอนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแล้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะช้าง 
ทายลักษณะบ้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 314 

ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก , ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น 
ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชา 
ภายในจักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชา 
ภายในชักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
แม้ซัอนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถูกทาง ดาว 
นักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรชักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทร 
คราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหาง 
จักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวชักมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจักมีผล 
เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผ้เจริฌบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชาเห็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 315 

ปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์ริวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง 
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก 
เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์ 
พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ทำกระเทย 
ให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ , นนี้ามนต์ 
รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยา 
แล้ปวดศีรษะ หุงนี้ไมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัดลุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา 
ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ดูกรเกวัฏฏ์ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวร 
นั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิฌกกำจัดราชศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะ 
ราชศัตรูนั้น ดูกรเกวัฏฏ์ ภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ 
เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน 
ดูกรเกวัฏฏ์ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

อินทรียสังวร 

ดูกรเกวัฏฏ์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ 
เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 316 

อภิชฌา และโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาจักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ 
ภิกษุฟ้งเสียงด้วยโสต ... ดมกลิ่นด้วยฆานะ -.. ลิ้นรสด้วยชิวหา -.. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... 

รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนึนทรีย์ 
ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัสครอบงำนั้น 
ชื่อว่ารักษามนึนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุประกอบด้วยอินทรียสังวรอันเป็น 
อริยะเช่นนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันบริสุทธ ไม , ระคนด้วยกิเลสในภายใน ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ข้อนี้ 
ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ดูกรเกวัฏฏ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล 
ในการเหลียว ในการคู้เข้า ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน 
การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดิน 
การยืน การนั่ง การหลับ การดื่น การพูด การนิ่ง ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ 1 ข้อนี้ก็เรียกว่า 
อนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ดูกรเกวัฏฏ์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วย 
บิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรเกวัฏฏ์ นกมีปีก 
จะบินไปทางทิสาภาคใดๆ ก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้สันโดษ 
ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ 
ก็ถือไปได้เอง ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ภิกษุนั้น ประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเป็น 
อริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าช้า 
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง 
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำระจิต 
ให้บริสุทธิจากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความกรุณา 
หวังประโยชน์แก , สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธิจากความประทุษร้าย คือพยาบาทได้ 
ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากลีนมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 317 

ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิจากถีนมิทธะได้ ละอุทธัจจกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่พึงซ่าน มีจิตสงบ 
ณ ภายในอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธิอุทธัจจกุกกุจจะได้ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา 
ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธิจากวิจิกิจฉาได้. 

อุปมานิวรณ์ 

ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
สำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขา จะพึงมี 
เหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงาน 
บัดนี้ การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว และทรัพย์ 
ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความ 
โสมนัส มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย สมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้ และ 
มีกำลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้และไม , มีกำลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้ และมี 
กำลังกายเป็นปรกติ ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความไม่มีโรคนั้นเป็นเหตุ 
ฉันใด. 

ดูกรเกวัฏฏ์เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจาก 
เรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อน 
เราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้ว และเราไม่ต้อง 
เสียทรัพย์อะไรๆ เลย ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีการพ้นจาก 
เรือนจำนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาส ไม , ได้พึ่งตัวเอง พึ่งผู้อื่น ไปไหน 
ตามความพอใจไม , ได้ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงมีความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 318 

เมื่อก่อนเราเป็นทาส พึ่งตัวเองไม , ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม , ได้ บัดนี้เราพ้น 
จากความเป็นทาสนั้นแล้ว พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ 
ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทยแก , ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนบุรุษ มีทรัพย์ มีโภคสมบัติ พึงเดินทางไกลกันดาร 
หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้ บรรลุถึงหมู่บ้าน 
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภคสมบัติ 
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า บัดนั้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้น บรรลุ 
ถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแล้ว ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส 
มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรเกวัฏฏ์ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านั้ที่ยังละไม , ได้ในตน เหมือนหนี้ 
เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน เหมือนความไม , มีหนี้เหมือนความไม่มีโรค เหมือน 
การพ้นจากเรือนจำ เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 

รูปฌาน ๔ 

เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อปราโมทย์ 
แล้วย่อมเกิดปติ เมื่อมีปิดึในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข 
จิตย่อมตั้งมั่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ 
และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวก 
ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีดึและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม , ถูกต้อง. 

ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงานสรงสนานผู้ฉลาด 
จะพึงใส่จุรณ์สีตัวลงในภาชนะสำริด แล้วพรมด้วยนี้าหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนจุรณ์สึตัวซึ่งยาง 
ซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ย่อมไม , กระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทำกายนี้แหละ 
ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่วิเวก ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่ว 
ทั้งตัว ที่ปีดึและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม , ถูกต้อง ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 319 

ดูกรเกวัฏฏ์อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน 
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม , มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ 
เธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ ไม่มีเอกเทศไหนๆ 
แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม , ถูกต้อง ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือน 
ห้วงนี้าลึก มีนี้าป่นป่วน ไม , มีทางที่นี้าจะไหลมาได้ ทั้งในด้านตะวันออก ด้านใต้ ด้านตะวันตก 
ด้านเหนือ ทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาล แต่สายนี้าเย็นพุ'ขึ้นจากห้วงนี้านั้นแล้ว จะพึงทำห้วงนี้า 
นั้นแหละให้ชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยนี้าเย็น ไม , มีเอกเทศไหนๆ แห่งห้วงนั้านั้นทั้งหมดที่ 
นั้าเย็นจะไม่พึง ถูก ต้อง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ย่อมทำกายนั้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่าน 
ด้วยปีติและสุขเกิดแต่สมาธิ ไม , มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปีติและสุขเกิดแต่ 
สมาธิจะไม , ถูกต้อง ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ข้อนั้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ดูกรเกวัฏฏ์อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย 
เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้'ใต้ฌานนั้เป็นผู้มีอุเบกขา 
มีสดึ อยู่เป็นสุข เธอทำกายนั้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศ 
ไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม , ถูกต้อง. ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือน 
ในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว 
บางเหล่าซึ่งเกิดในนั้า เจริญในนั้า ยังไม่พ้นนั้า จมอยู่ในนั้า นั้าหล่อเลี้ยงไว้ ดอกบัวเหล่านั้น 
ชุ่มแช่เอิบอาบซาบซ็มด้วยนั้าเย็นตลอดยอดตลอดเหง้า ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งดอกบัวขาบ 
ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วน ที่นั้าเย็นจะไม่พึงถูกต้อง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
ย่อมทำกายนั้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขปราศจากปีติ ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกาย 
ของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปีติจะไม , ถูก ต้อง ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ข้อนั้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ดูกรเกวัฏฏ์อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม , มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุข 
ละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่ เธอทั่งแผ่ 
ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจอันบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจ 
อันบริสุทธิผองแผ้วจะไม , ถูกต้อง ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงทั่งคลุมตัวตลอดศีรษะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 320 

ด้วยผ้าขาว ไม , มีเอกเทศไหนๆ แห่งกายทุกๆ แห่งของเขาที่ด้าขาวจะไม , ถูกต้อง ฉันใด ภิกษุ 
ก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละ ด้วยใจอันบริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีเอกเทศไหนๆ 
แห่งกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิผองแผ้วจะไม , ถูกต้อง ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ 1 ข้อนี้ก็เรียกว่า 
อนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

วิชชา ๘ 
วิปัสสนาญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอย่อมรู้ชัด 
อย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วย 
ข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟืน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา 
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้. ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนแก้ว 
ไพฑูรย์อันงาม เกิดเองอย่างบริสุทธิแปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส แวววาว 
สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลร้อยอยู่ในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึง 
หยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่า แก้วไพฑูรย์นี้งาม เกิดเองอย่างบริสุทธ 
แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส แวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียว เหลือง แดง 
ขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธ 
ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม , หวั่นไหวอย่างนี้ 
ย่อมน้อมโน้มจิตไปเพื่อญาณทัสนะ เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรา นี้แล มีรูป ประกอบด้วย 
มหาภูต ๔ เกิด แต่มารดาบิดา เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟืน 
มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ 
ในกายนี้ ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

มโนมขิทธิญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุ ทธิ ผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 321 

นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 
ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไล้ออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ 
หญ้าปล้อง นี้ไล้ หญ้าปล้อง อย่างหนึ่ง ไล้อย่างหนึ่ง ก็แต่ไล้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง 
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฟิก เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบ นี้ฟิก 
ดาบอย่างหนึ่ง ฟิกอย่างหนึ่ง ก็แต่ดาบชักออกจากฟิกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้งู นี้คราบ งูอย่างหนึ่ง คราบอย่างหนึ่ง 
ก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งนั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อม 
จิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ 
ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

อิทธิวิธญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก่การงาน ตั้งนั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
หลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ 
ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแม้ใน 
แผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือน 
นกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกาย 
ไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาด 
เมื่อนวดดินดีแล้ว ต้องการภาชนะชนิดใดๆ พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง 
เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาด เมื่อแต่งงาดีแล้ว ต้องการเครื่องงาชนิดใดๆ 
พึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทอง 
ผู้ฉลาด เมื่อหลอมทองดีแล้ว ต้องการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทำทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ให้ 
สำเร็จได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจาก 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 322 

อุปกิเลส อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี 
เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ 
ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม , ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ 
ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในนี้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไป 
ในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้ 
อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดูกรเกวัฏฏ์ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ทิพพโสตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อม 
ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ ๙ 
ล่วงโสตของมนุษย์ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงได้ยินเสียงกลองบ้าง 
เสียงตะโพนบ้าง เสียงสังข์บ้าง เสียงบัณเฑาะว์บ้าง เสียงเปิงมางบ้าง เขาพึงเข้าใจว่า 
เสียงกลองดังนี้บ้าง เสียงตะโพนดังนี้บ้าง เสียงสังข์ดังนี้บ้าง เสียงบัณเฑาะว์ดังนี้บ้าง เสียง 
เปิงมางดังนี้บ้าง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อ 
ทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ 
ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธ ล่วงโสตของมนุษย์ ดูกรเกวัฏฏ์แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

เจโตปริยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ ผอง แผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อม 
กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ คือ จิตมีราคะ ก็รู้'ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ 
ก็รู้ว่าชิตปราศจากราคะ ชิตมีโทสะ ก็รู้'ว่าจิตมี'โทสะ หรือชิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ 
จิตมีโมหะ ก็รู้'ว่าจิตมี'โมหะ หรือชิตปราศจากโมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ ชิตหดหู่ ก็รู้'ว่า 
จิตหดหู่ หรือจิตฟ้งซ่าน ก็รู้'ว่าจิตฟ้ง 1 ซ่าน ชิตเป็นมหรคต ก็รู้'ว่าจิตเป็นมหรคต หรือจิตไม่เป็น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 323 

มหรคต ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต ชิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่น 
ยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม , มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู'ว่า 
จิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้'ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น ดูกรเกวัฏฏ์ 
เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้า'ของตน , ในกระจกอันบริสุทธิ ๙ 
สะอาด หรือในภาชนะนํ้าอันใส หน้ามีไฝ ก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝ หรือหน้าไม , มีไฝ ก็จะพึงรู้ว่า 
หน้าไม่มีไฝ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อ 
เจโตปริยญาณ เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นด้วยใจ คือจิตมีราคะ ก็รู้'ว่าจิตมีราคะ 
หรือชิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ ชิตมีโทสะ ก็รู้'ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ 
ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ ชิตมีโมหะ ก็รู้'ว่า'จิตมี'โมหะ หรือชิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ 
จิตหดหู่ ก็รู้'ว่าจิตหดหู่ หรือจิตฟ้งซ่าน ก็รู้'ว่าจิตฟ้ง 1 ซ่าน ชิตเป็นมหรคต ก็รู้'ว่าจิตเป็นมหรคต 
หรือชิตไม่เป็นมหรคต ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต ชิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิต 
ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าชิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ 
ก็รู้ว่าชิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้'ว่า'จิตหลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น 
ดูกรเก'วัฏฏ์ แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้าง 
ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็น 
อันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 324 

ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็ได้มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากม้านตนไปม้านอื่น 
แล้วจากม้านนั้นไปยังม้านอื่นอีก จากม้านนั้นกลับมาสู่ม้านของตนตามเติม เขาจะพึงระลึกได้ 
อย่างนี้ว่า เราได้จากม้านของเราไปม้านโน้น ในม้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น 
ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น เราได้จากม้านแม้นั้นไปยังม้านโน้น แม้ในม้านนั้น เราก็ได้ยืน 
อย่างนั้น ได้นั่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นิ่งอย่างนั้น แล้วเรากลับจากม้านนั้นมาสู่ม้าน 
ของตนตามเติม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุ ทธิผอง แผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้หนึ่งชาติม้าง 
สองชาติม้างสามชาติม้างสี่ชาติม้างห้าชาติบ้างสิบชาติม้างยี่สิบชาติม้างสามสิบชาติม้าง 
สี่สิบชาติม้าง ห้าสิบชาติม้าง ร้อยชาติม้าง พันชาติม้าง แสนชาติม้าง ตลอดสังวัฏฏลัป 
เป็นอันมากม้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากม้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากม้างว่า ในภพ 
โน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์ 
อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น 
เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์ 
อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้เธอระลึกถึง 
ชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรเกวัฏฏ์ 
แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

จุตูปปาตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ 
ทั้งหลาย เธอเห็นหมีสัตว์ที่กำลังจดึ กำลังอปบัดึ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 325 

ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วง จักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตาม 
กรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น 
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึง 
อบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธี้ส่วงจักษุ 
ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ เปรียบเหมือนปราสาทตั้ง 
อยู่ ณ ทาง ๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนคร บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้น จะพึงเห็นหมู , ชนกำลัง 
เข้าไปสู่เรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้าง กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้าง นั่งอยู่ที่ทาง 
๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนครบ้าง เขาจะพึงรู้ว่า คนเหล่านี้เข้าสู่เรือน เหล่านี้ออกจากเรือน 
เหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนน เหล่านี้นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ 
ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ 
ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไป 
ตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็น 
มิจฉาท่ฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาท่ฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึง 
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาท่ฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์กำลังจุติ กำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ ๙ 
ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ดูกรเกวัฏฏ์ 
แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 326 

อาสวักขยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ 
เหล่านี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินิปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ชิตย่อม 
หลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณ 
ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ซัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว กิจอื่น 
เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดูกรเกวัฏฏ์ เปรียบเหมือนสระนี้าบนยอดเขา ใสสะอาดไม่ขุ่นมัว 
บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบต่างๆ ม้าง ก้อนกรวด และ 
ก้อนหินบ้าง ฝูงปลาม้าง กำลังว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่ม้าง ในสระนั้านั้น เขาจะพึงคิดเห็น 
อย่างนี้ว่า สระนี้านี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัว หอยโข่งและหอยกาบต่างๆ ม้าง ก้อนกรวดและก้อนหิน 
ม้าง ฝูงปลาม้าง เหล่านี้กำลังว่ายอยู่ม้าง กำลังหยุดอยู่ม้าง ในสระนั้น ดังนี้ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ 
ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทา 
เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนึโรธคามินิปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้น แม้จากกามาสวะ แม้จากภวาสวะ แม้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว 
ก็มีญาณว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ ทำเสร็จแล้ว 
กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดูกรเกวัฏฏ์แม้ข้อนี้ก็เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์. 

ดูกรเกวัฏฏ์ ปาฏิหาริย์ ๓ เหล่านี้แล เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้ว 
จึงประกาศให้รู้. 

เรื่องภิกษุแสวงหามหาภูต 

[๓๔๓] ดูกรเกวัฏฏ์ เรื่องเคยมีมาแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งในหมู่ภิกษุนี้เอง ได้เกิดความ 
ปริวิตกอย่างนี้ว่า มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้ 
ย่อมดับไม , มีเหลือ ในที่ไหนหนอ. ลำดับนั้น เธอได้เข้าสมาธิชนิดที่เมื่อจิตตั้งมื่นแล้ว ทางไปสู่ 
เทวโลกปรากฏได้. ครั้นแล้วเธอได้เข้าไปหาพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชถึงที่อยู่ แล้วถามว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 327 

ท่านทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้ย่อมดับ 
ไม่มีเหลือในที่ไหน? เมื่อเธอถามอย่างนี้แล้ว เทวดาชั้นจาตุมหาราชจึงตอบว่า แม้พวกข้าพเจ้า 
ก็ไม่ทราบที่ดับไม , มิเหลือ แห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ เหล่านี้เหมือนกัน แต่ยังมีท้าวมหาราชอยู่ ๔ องค์ 
ซึ่งดีกว่า ประณีตกว่าพวกข้าพเจ้า ท้าวเธอคงจะทราบ. ลำดับนั้นภิกษุนั้นจึงไปหาท้าวมหาราช 
ทั้ง ๔ แล้วถามว่า ท่านทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 
เหล่านี้ ย่อมดับไม , มีเหลือในที่ไหน? เมื่อเธอถามอย่างนี้แล้ว ท้าวมหาราชทั้ง ๔ องค์จึงตอบว่า 
แม้พวกข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ แต่ยังมีพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ซึ่งดีกว่า ประณีตกว่าพวกข้าพเจ้าอยู่อีก 
เทวดาเหล่านั้นคงจะทราบ ภิกษุนั้นจึงเข้าไปหาเทวดาชั้นดาวดึงส์ แล้วถามว่า ท่านทั้งหลาย 
มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้ย่อมดับไม , มีเหลือในที่ไหน? 
เมื่อเธอถามอย่างนี้แล้ว เทวดาชั้นดาวดึงส์จึงตอบว่า แม้พวกข้าพเจ้าก็ไม , ทราบ แต่ยังมีท้าวสักกะ 
จอมเทพซึ่งดีกว่า ประณีตกว่าพวกข้าพเจ้าอยู่อีก ท้าวเธอคงจะทราบ. ลำดับนั้น ภิกษุนั้นได้ 
ไปหาท้าวสักกะจอมเทพแล้วถามว่า ท่าน มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ เหล่านี้ ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน? ดูกรเกวัฏฏ์ เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว 
ท้าวสักกะจอมเทพได้ตรัสตอบว่า แม้ข้าพเจ้าก็ไม , รู้จักที่ดับไม่มีเหลือแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ นั้น 
แต่ยังมีเทวดาชั้น ยามะ -.. ท้าวสุยามะ -.. เทวดาชั้นดุสิต -.. ท้าวสันดุสิต -.. เทวดาชั้นนิมมานรดี ... 
ท้าวสุนึมมิต ... เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวดี ... ท้าวปรนึมมิตวสวดี ซึ่งดีกว่า ประณีตกว่าข้าพเจ้า 
อยู่อีก ท้าวเธอคงทราบที่ดับไม่มีเหลือแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ เหล่านี้ได้. 

[๓๔๔] ดูกรเกวัฏฏ์ ลำดับนั้นแล เธอได้เข้าไปหาวสวดีเทวบุตรแล้วถามว่า ท่าน 
มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้ ย่อมดับไม่มีเหลือใน 
ที่ไหน เมื่อเธอกล่าวอย่างนี้แล้ว วสวดีเทวบุตรตอบว่า แม้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ แต่ยังมีเทวดา 
ผู้นับเนื่องในหมู , พรหม ซึ่งดีกว่า ประณีตกว่าพวกเราอยู่อีก เทวดาเหล่านั้นคงจะทราบ ลำดับนั้น 
ภิกษุได้เข้าสมาธิชนิดที่จิตตั้งมื่นแล้ว ทางไปสู่พรหมโลกปรากฏได้. 

[๓๔๕] ดูกรเกวัฏฏ์ ต่อนั้น เธอได้เข้าไปหาเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่พรหมโลกแล้วถามว่า 
ท่านทั้งหลาย มหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้ ย่อมดับ 
ไม่มีเหลือในที่ไหน? เมื่อเธอถามอย่างนี้เทวดาผู้นับเนื่องในหมู , พรหมจึงตอบว่า แม้พวกข้าพเจ้า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 328 

ก็ไม่ทราบ แต่ยังมีพรหมผู้เป็นมหาพรหมเป็นใหญ่ ไม่มีใครยิ่งกว่า รู้เห็นเหตุการณ์โดยถ่องแท้ 
ผู้ใช้อำนาจเป็นอิศวร เป็นผู้สร้าง เป็นผู้นิรมิต เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ เป็นผู้ทรงอำนาจ 
เป็นบิดาของหมู , สัตว์ผู้เกิดแล้วและยังจะเกิดต่อไป ซึ่งดีกว่า ประณีตกว่าพวกข้าพเจ้า ท้าว 
มหาพรหมนั้นแล คงจะทราบ ก็บัดนี้ท้าวมหาพรหมนั้นอยู่ที่ไหน แท้พวกเราก็ไม , รู้ที่อยู่ของพรหม 
หรือทิศทางที่พรหมอยู่ แต่ว่านิมิตทั้งหลายย่อมเห็นได้ แสงสว่างย่อมเกิดเอง โอกาสย่อมปรากฏ 
เมื่อใด พรหมจักปรากฏองค์เมื่อนั้น การที่แสงสว่างเกิดเอง โอกาสปรากฏนั้นแล เป็นบุพพนิมิต 
สำหรับความปรากฏแห่งพรหม ดูกรเกวัฏฏ์ ต่อมาไม่นาน มหาพรหมนั้นได้ปรากฏแล้ว. 

[๓๔๖] ดูกรเกวัฏฏ์ ลำดับนั้น เธอได้เข้าไปหามหาพรหมแล้วถามว่า ท่าน มหาภูตรูป 
ทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน? 

เมื่อเธอกล่าวอย่างนี้แล้ว ท้าวมหาพรหมนั้นได้ตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นพรหม เป็นมหาพรหม 
เป็นใหญ่ ไม , มีใครยิ่งกว่า รู้เห็นเหตุการณ์โดยถ่องแท้ เป็นผู้ใช้อำนาจ เป็นอิศวร เป็นผู้สร้าง 
เป็นผู้เนรมิตร เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้บงการ เป็นผู้ทรงอำนาจ เป็นบิดาของหมู , สัตว์ผู้เกิดแล้ว 
และยังจะเกิดต่อไป แท้ครั้งที่ ๒ เล่า ภิกษุนั้นก็ได้กล่าวกะท้าวมหาพรหมนั้น ดังนี้ว่า ข้าพเจ้า 
มิได้ถามท่านอย่างนั้น แต่ข้าพเจ้าถามท่านว่า มหาภูตรูปทั้ง ๔ ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน ดังนี้ 
ต่างหาก แท้ครั้งที่ ๒ เล่า ท้าวมหาพรหมก็ได้ตอบเธออย่างนั้นเหมือนกัน แท้ครั้งที่ ๓ เล่า 
ภิกษุนั้นก็ได้กล่าวกะท้าวมหาพรหมนั้นดังนี้ว่า ข้าพเจ้ามิได้ถามท่านอย่างนั้น แต่ข้าพเจ้าถามท่านว่า 
มหาภูตรูปทั้ง ๔ ย่อมดับไม , มีเหลือในที่ไหน ดังนี้ต่างหาก. 

[๓๔๗] ดูกรเกวัฏฏ์ ลำดับนั้น ท้าวมหาพรหมนั้น จับแขนภิกษุนั้นนำไป ณ ที่ควร 
ข้างหนึ่ง แล้วได้กล่าวว่า ดูกรภิกษุ พวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู , พรหมเหล่านี้เข้า , ใจเราว่า อะไรๆ 
ที่พรหมไม , รู้ ไม่เห็น ไม , แจ่มแจ้ง ไม่ประจักษ์ ไม่มี ดังนี้เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงตอบต่อหน้า 
เทวดาเหล่านั้นไม , ได้ว่า แท้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบที่ดับไม่มีเหลือแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล การที่ท่านละพระผู้มีพระภาค 
เสีย แล้วมาเสาะหาการพยากรณ์ปัญหานี้ในภายนอกนั้น เป็นอันท่านทำผิดพลาดแล้ว นิมนต์กลับ 
เถิด ท่านจงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคทูลถามปัญหานี้พระองค์ทรงพยากรณ์แก่ท่านฉันใด ท่าน 
พึงทรงจำข้อนั้นไว้ ฉันนั้น. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 329 
อุปมาด้วยนกตีรทัสสี 

[๓๔๘] ดูกรเกวัฏฏ์ ลำดับนั้น ภิกษุนั้นได้หายไปที่พรหมโลก มาปรากฏข้างหน้าเรา 
เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้อยู่ออกไป หรือคู้แขนที่เหยียดไว้เข้ามา ฉะนั้น. ต่อนั้น 
เธอไหว้เราแล้ว นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้ถามเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มหาภูตรูป 
ทั้ง ๔ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ เหล่านี้ย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน 
เมื่อเธอกล่าวอย่างนี้แล้ว เราได้ตอบว่า ดูกรภิกษุ เรื่องเคยมีมาแล้ว พวกพ่อค้าเดินเรือทะเล 
ย่อมจับนกตีรทัสสี (นกดูส่ง) ลงเรือไปด้วย เมื่อไม , เห็นส่ง เขาย่อมปล่อยนกตีรทัสสี 
มันบินไปยังทิศบูรพา ทิศทักษิณ ทิศปัจจิม ทิศอุดร ทิศเบื้องบน ทิศน้อย ล้ามันแลเห็นส่ง 
โดยรอบมันก็บินเลยไป ล้ามันแลไม่เห็นส่งโดยรอบ มันก็จะกลับมายังเรือนั้นอีก ดูกรภิกษุ 
เธอก็ฉันนั้นแล เที่ยวแสวงหาจนถึงพรหมโลก ก็ไม , ได้รับพยากรณ์ปัญหานี้ในที่สุดก็ต้องกลับ 
มาหายังสำนักเรานั่นเอง ปัญหาข้อนี้เธอมิควรถามอย่างนั้น แต่ควรถามอย่างนี้. 

แถลงปัญหามหาภูต 

[๓๔๙] ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ย่อมตั้งอยู่ไม , ได้ในที่ไหน 
อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งามและไม่งาม ย่อมตั้งอยู่ไม , ได้ในที่ไหน 
นามและรูปย่อมดับไม่มีเหลือในที่ไหน ดังนี้. 

ในปัญหานั้น มีพยากรณ์ดังต่อไปนี้ 

[๓๕๐]ธรรมชาติที่รู้แจ้ง ไม่มีใครชีได้ ไม่มีที่สุด แจ่มใสโดยประการทั้งปวง 
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ย่อมตั้งอยู่ไม , ได้ในธรรมชาตินี้. 

อุปาทายรูปที่ยาวและสั้น ละเอียดและหยาบ ที่งามและไม่งาม ย่อมตั้งอยู่ไม , ได้ใน 
ธรรมชาตินี้. 

นามและรูปย่อมดับไม , มีเหลือในธรรมชาตินี้. 

เพราะวิญญาณดับ นามและรูปนั้นย่อมดับไม , มีเหลือในธรรมชาตินี้ดังนี้. 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว. เกวัฏฏ์ คฤหบดีบุตรมีใจชื่นชม เพลิดเพลิน 
ภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล. 

จบเกวัฏฏสูตร ที่ ๑๑. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย ศีลขันธวรรค - หน้าที่ 330 

๑๒. โลหิจจสูตร 

เรื่องโลหิจจพราหมณ์ 


[๓๕๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ 
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบ้านสาลวติกา ก็สมัยนั้น โลหิจจพราหมณ์ครองบ้านสาลวติกา 
ซึ่งคับคั่งด้วยประชาชนและหมู , สัตว์ อุดมด้วยหญ้า ด้วยไม้ ด้วยนี้า สมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร 
ซึ่งเป็นราชสมบัติอันพระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นส่วนพรหมไท. 

ว่าด้วยพระพุทธคุณ 

[๓๕๒] ครั้งนั้น โลหิจจพราหมณ์เกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ว่า สมณะหรือพราหมณ์ 
ในโลกนี้ ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุแล้ว ไม่ควรบอกผู้อื่น เพราะผู้อื่นจักทำอะไรให้แก่ 
ผู้อื่นได้ บุคคลตัดเครื่องจองจำเก่าได้แล้ว ไม่ควรสร้างเครื่องจองจำขึ้นใหม่ ฉันใด ข้ออุปมัย 
ก็ฉันนั้น เรากล่าวธรรมคือความโลภ ว่าเป็นธรรมลามก เพราะผู้อื่นชักทำอะไรให้แก , ผู้อื่นได้ 
ดังนี้โลหิจจพราหมณ์ได้ยินข่าวว่า พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล 
เสด็จจาริกมาในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงบ้าน 
สาลวติกาโดยลำดับ และเกียรติศัพท์อันงามของท่านพระโคดมพระองค์นั้น ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า 
แบ้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วย 
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีปกบุรุษที่ควรแก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า 
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระองค์ 
ทรงกระทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของ 
พระองค์เอง แล้วทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมฌพราหมณ์เทวดามนุษย์ให้รู้ตาม พระองค์ทรง 
แสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ 
พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง ก็การได้เห็นพระอรหันต์เห็นปานนั้น ย่อมเป็นการ 
ดีแล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 331 

[๓๕๓] ครั้งนั้น โลหิจจพราหมณ์ เรียกโรสิกะช่างกัลบกมาว่า มานี่แน่ะ เพื่อนโรสิกะ 
ท่านจงเข้าไปเฝ็าพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แล้วกราบทูลถามพระสมณโคดมผู้มีอาพาธน้อย 
พระโรคเบาบาง ทรงกระปรี่กระเปร , า ทรงพระกำลังอยู่สำราญ ตามกำของเราว่า ข้าแต่พระโคดม 
ผู้เจริญ โลหิจจพราหมณ์ถามถึงพระองค์ผู้มีอาพาธน้อย พระโรคเบาบาง ทรงกระปรี่กระเปร , า 
ทรงพระกำลังอยู่สำราญ อนึ่ง จงทูลอย่างนี้ว่า ขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ โปรด 
รับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ์ เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้. โรสิกะช่างกัลบกรับคำโลหิจจพราหมณ์ 
แล้ว ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร 
ข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โลหิจจพราหมณ์ถามถึงพระองค์ผู้มีอาพาธน้อย 
พระโรคเบาบาง ทรงกระปรี่กระเปร , า ทรงพระกำลังอยู่สำราญ และให้กราบทูลว่า ขอพระผู้มี 
พระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ โปรดรับภัตตาหารของโลหิจจพราหมณ์ เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้. 

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วด้วยดุษณีภาพ. 

[๓๕๔] ครั้งนั้น โรสิกะช่างกัลบกทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จึงลุกจาก 
อาสนะถวายอภิวาทท่าปทักษิณแล้ว เข้าไปหาโลหิจจพราหมณ์ถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ 
กราบทูลพระผู้มีพระภาคตามคำของท่านแล้ว และพระผู้มีพระภาคก็ทรงรับนิมนต์แล้ว. ลำดับนั้น 
โลหิจจพราหมณ์ได้ตกแต่งขาทนียโภชนึยะอันประณีตไว้ในนิเวศน์ของตน โดยล่วงไปแห่งราตรี 
นั้น แล้วเรียกโรสิกะช่างกัลบกมาว่า มานี่แน่ะ เพื่อนโรสิกะ ท่านจงไปเฝ็าพระสมณโคดม 
ถึงที่ประทับแล้วกราบทูลเวลาแด่พระสมณโคดมว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ถึงเวลาแล้ว 
ภัตตาหารสำเร็จแล้ว. โรสิกะช่างกัลบกรับคำโลหิจจพราหมณ์แล้ว ได้เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ถึงเวลาแล้ว ภัตตาหารสำเร็จแล้ว. 

ทรงโปรดโลหิจจพราหมณ์ 

[๓๕๕] ครั้งนั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก แล้วทรงถือบาตรและ 
จีวรเสด็จเข้าไปยังบ้านสาลวติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์. เวลานั้น โรสิกะช่างกัลบก ตามเสด็จ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 332 

พระผู้มีพระภาคไป ณ เบื้องพระปฤษฎางค์ ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โลหิจจพราหมณ์ 
เกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ว่า สมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุ 
แล้ว ไม่ควรบอกผู้อื่น เพราะผู้อื่นจักทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้ บุคคลตัดเครื่องจองจำเก่าได้แล้ว 
ไม่ควรสร้างเครื่องจองจำอื่นขึ้นใหม่ ฉันใด ข้ออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากล่าวธรรมคือความโลภว่า 
เป็นธรรมลามก เพราะผู้อื่นจักทำอะไรให้แก , ผู้อื่นได้ ดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทาน 
โอกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงเปลื้องโลหิจจพราหมณ์เสียจากทิฏฐิอันลามกนั้น. พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ไม่เป็นไร โรสิกะ ไม่เป็นไร โรสิกะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยัง 
นิเวศน์ของโลหิจจพราหมณ์แล้ว ประทับเหนืออาสนะอันเขาปูลาดไว้. ลำดับนั้น โลหิจจพราหมณ์ 
จึงอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนึยโภชนึยาหารอันประณีตด้วยมือของตน 
ให้อิ่มหนำแล้ว. 

[๓๕๖] ลำดับนั้น โลหิจจพราหมณ์ทราบว่า พระผู้มีพระภาคเสวยแล้ว ทรงนำพระหัตถ์ 
ออกจากบาตรแล้ว จึงถืออาสนะอันหนึ่งซึ่งตํ่ากว่า นึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง. พระผู้มีพระภาค 
ได้ตรัสกะโลหิจจพราหมณ์ว่า จริงหรือ โลหิจจะ ได้ยินว่า ท่านเกิดมีทิฏเลามกเห็นปานนี้ว่า 
สมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุแล้วไม่ควรบอกผู้อื่น เพราะผู้อื่น 
จักทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้ บุคคลตัดเครื่องจองจำเก่าได้แล้ว ไม่ควรสร้างเครื่องจองจำอื่นขึ้นใหม่ 
ฉันใด ข้ออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากล่าวธรรมคือความโลภว่าเป็นธรรมลามก เพราะผู้อื่นจักทำอะไร 
ให้แก , ผู้อื่นได้ ดังนี้. 

โลหิจจพราหมณ์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญเป็นอย่างนั้น. 

ภ. ดูกรโลหิจจะ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ท่านครองบ้านสาลวติกานั้มัใช่ 

หรือ. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เป็นอย่างนั้น. 

ดูกรโลหิจจะ เราขอถามท่าน ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า โลหิจจพราหมณ์ครองบ้านสาลวติกา 
อยู่ โลหิจจพราหมณ์ควรใช้สอยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในบ้านสาลวติกานั้นแต่ผู้เดียว ไม่ควร 
ให้ผู้อื่น ดังนี้ผู้ที่กล่าวอย่างนั้นั้น จะชื่อว่าทำอันตรายแก , ชนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพอยู่ได้หรือไม่? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 333 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าทำอันตรายได้. 

เมื่อทำอันตราย จะชื่อว่าหวังประโยชน์ต่อชนเหล่านั้นหรือไม , หวัง. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าไม , หวังประโยชน์. 

ผู้ที่ไม , หวังประโยชน์'ต่อ จะชื่อว่าเข้าไปตั้งจิตเมตตาไว้ในชนเหล่านั้น หรือจะชื่อว่าเข้าไป 
ตั้งจิตเป็นศัตรู. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าเข้าไปตั้งจิตเป็นศัตรู. 

เมื่อเข้าไปตั้งจิตเป็นศัตรูแล้ว จะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ. 

ดูกรโลหิจจะ ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรากล่าวว่ามีคติเป็น ๒ คือ นรกหรือกำเนิดเดียรฉาน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง. 

[๓๕๗] ดูกรโลหิจจะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรง 
ปกครองแคว้นกาสีและโกศลมิใช่หรือ. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เป็นเช่นนั้น. 

ดูกรโลหิจจะเรา 1 ขอถามท่าน ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงปกครอง 
แคว้นกาสีและโกศลอยู่ พระองค์ควรทรงใช้สอยผลประโยชน์ที่เกิดในแคว้นทั้ง ๒ นั้นแต่ 
พระองค์เดียว ไม่ควรพระราชทานแก่ผู้อื่น ผู้ที่กล่าวอย่างนี้นั้น ชื่อว่าทำอันตรายแก่พวกท่านและ 
คนอื่นๆ ซึ่งได้พึ่งพระบารมีพระเจ้าปเสนทิโกศลเลี้ยงชีพอยู่ได้หรือไม , ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าทำอันตรายได้. 

เมื่อทำอันตราย จะชื่อว่าหวังประโยชน์ต่อชนเหล่านั้นหรือไม , หวัง. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าไม , หวังประโยชน์ 

ผู้ที่ไม , หวังประโยชน์ จะชื่อว่าเข้าไปตั้งจิตเมตตาไว้ในชนเหล่านั้น หรือจะชื่อว่าเข้าไป 
ตั้งจิตเป็นศัตรู. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าเข้าไปตั้งจิตเป็นศัตรู. 

เมื่อเข้าไปตั้งจิตเป็นศัตรูแล้ว จะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 334 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ. 

ดูกรโลหิจจะ ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรากล่าวว่ามีคติเป็น ๒ คือ นรกหรือกำเนิดเดียรฉาน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง. 

[๓๕๘] ดูกรโลหิจจะ ด้วยประการฉะนี้เป็นอันพึงได้ว่า ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
โลหิจจพราหมณ์ครองบ้านสาลวติกา ควรใช้สอยผลประโยชน์อันเกิดในบ้านสาลวดึกาแต่ผู้เดียว 
ไม่ควรให้ผู้อื่น ผู้ที่กล่าวอย่างนี้นั้น ชื่อว่าทำอันตรายแก่ชนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพอยู่ เมื่อทำ 
อันตราย ย่อมชื่อว่าไม , หวังประโยชน์ต่อ เมื่อไม , หวังประโยชน์ต่อ ย่อมชื่อว่าเข้าไปตั้งจิตเป็น 
ศัตรู เมื่อเข้าไปตั้งชิตเป็นศัตรูแล้ว ย่อมชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ฉันนั้นนั่นแล ดูกรโลหิจจะ ผู้ใด 
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า สมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุแล้วไม่ควรบอก 
ผู้อื่น เพราะผู้อื่นจักทำอะไรให้แก , ผู้อื่นได้. บุคคลตัดเครื่องจองจำเก่าได้แล้ว ไม่ควรสร้างเครื่อง 
จองจำอื่นขึ้นใหม่ ฉันใด ข้ออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากล่าวธรรมคือความโลภว่าเป็นธรรมอันลามก 
เพราะผู้อื่นจักทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้ ผู้ที่กล่าวอย่างนี้นั้น ชื่อว่าทำอันตรายแก่กุลบุตรผู้ที่ได้อาศัย 
พระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไว้แล้ว จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้คือทำให้แจ้ง 
โสดาปัตติผลบ้าง สกทาคามิผลบ้าง อนาคามิผลบ้าง อรหัตผลบ้าง และแก , กุลบุตรผู้ที่อบรมครรภ์ 
อันเป็นทิพย์ เพื่อบังเกิดในภพอันเป็นทิพย์ เมื่อทำอันตราย ย่อมชื่อว่าไม , หวังประโยชน์ต่อ 
เมื่อไม , หวังประโยชน์ต่อ ย่อมชื่อว่าเข้าไปตั้งชิตเป็นศัตรู เมื่อเข้าไปตั้งชิตเป็นศัตรูแล้ว ย่อมชื่อว่า 
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติเป็น ๒ คือ นรกหรือกำเนิด 
เดียรฉาน อย่างใดอย่างหนึ่ง. 

[๓๕๙] ดูกรโลหิจจะ ด้วยประการฉะนี้เป็นอันพึงได้ว่า ผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระ 
เจ้าปเสนทิโกศลทรงปกครองแคว้นกาสีและโกศล พระองค์ควรใช้สอยผลประโยชน์อันเกิดขึ้นใน 
แคว้นทั้ง ๒ นั้นแต่พระองค์เดียว ไม่ควรพระราชทานแก่ผู้อื่น ผู้ที่กล่าวอย่างนี้นั้น ชื่อว่าทำ 
อันตรายแก , ชนทั้งหลาย คือตัวท่านและคนอื่นๆ ผู้ที่ได้พึงบารมีพระเจ้าปเสนทิโกศลเลี้ยงชีพ เมื่อ 
ทำอันตราย ย่อมชื่อว่าไม , หวังประโยชน์ต่อ เมื่อไม , หวังประโยชน์ต่อ ย่อมชื่อว่าเข้าไปตั้งชิตเป็น 
ศัตรู เมื่อเข้าไปตั้งชิตเป็นศัตรูแล้ว ย่อมชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ฉันนั้นนั่นแล ดูกรโลหิจจะ ผู้ใด 
พึงกล่าวอย่างนี้ว่า สมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้ควรบรรลุกุศลธรรม ครั้นบรรลุแล้วไม่ควร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 335 

บอกแก่ผู้อื่น เพราะผู้อื่นจักทำอะไรให้แก , ผู้อื่นได้ บุคคลตัดเครื่องจองจำเก่าได้แล้ว ไม่ควร 
สร้างเครื่องจองจำอื่นขึ้นใหม่ ฉันใด ข้ออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากล่าวธรรมคือความโลภว่าเป็นธรรม 
ลามก เพราะผู้อื่นจักทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้ ผู้กล่าวอย่างนี้นั้น ย่อมชื่อว่าทำอันตรายแก่กุลบุตรผู้ 
ที่ได้อาศัยพระธรรมวินัยอันตถาคตแสดงไว้แล้ว จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้คือ 
ทำให้แจ้งโสดาปัตติผลห้าง สกทาคามิผลห้าง อนาคามิผลห้าง อรหัตผลห้าง และกุลบุตรผู้ที่ 
อบรมครรภ์อันเป็นทิพย์ เพื่อบังเกิดในภพอันเป็นทิพย์ เมื่อทำอันตราย ย่อมชื่อว่าไม , หวัง 
ประโยชน์ต่อ เมื่อไม , หวังประโยชน์ต่อ ย่อมชื่อว่าเข้าไปตั้งจิตเป็นศัตรู เมื่อเข้าไปตั้งจิตเป็นศัตรู 
แล้ว ย่อมชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ ดูกรโลหิจจะ ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เรากล่าวว่ามีคติเป็น ๒ คือ 
นรกหรือกำเนิดเดียรฉาน อย่างใดอย่างหนึ่ง. 

ศาสดาที่ควรแก , การท้วง ๓ จำพวก 

[๓๖๐] ดูกรโลหิจจะ ศาสดา ๓ จำพวกนี้ควรท้วงในโลก และทั้งการท้วงของผู้ที่ 
ท้วงศาสดาเห็นปานนี้ ก็จริงแท้ เป็นธรรม ไม่มีโทษ ศาสดา ๓ จำพวกนั้นเป็นไฉน? ดูกร 
โลหิจจะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์ 
ที่เป็นของสมณะนั้น เขาไม , ได้บรรลุแล้ว เขาไม , ได้บรรลุประโยชน์ที่เป็นของสมณะนั้น. แต่ 
แสดงธรรมสอนสาวกว่า นี้เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย นี้เพื่อสุขของท่านทั้งหลาย. สาวก 
ของเขาย่อมไม่ตั้งใจพึง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงและหลีกเลี่ยงประพฤติจากกำสอน 
ของศาสดา. เขาจะพึงถูกท้วงว่า ท่านผู้มีอายุ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เพื่อประโยชน์ใด 
ประโยชน์ที่เป็นของสมณะนั้น ท่านไม , ได้บรรลุแล้ว ท่านไม , ได้บรรลุประโยชน์ของสมณะนั้น 
แต่แสดงธรรมสอนสาวกว่า นี้เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย นี้เพื่อความสุขของท่านทั้งหลาย 
สาวกของท่านนั้นย่อมไม , ตั้งใจพึง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม , ตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงและย่อมหลีกเลี่ยง 
ประพฤติจากคำสอนของศาสดา เหมือนบุรุษที่รุกเข้าไปหาสตรีที่กำลังถอยหลังหนี หรือดุจบุรุษ 
พึงกอดสตรีที่หันหลังให้ ฉันใด ข้ออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากล่าวธรรมคือความโลภว่าเป็นธรรมอัน 
ลามก เพราะผู้อื่นชักทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้ ดูกรโลหิจจะ นี้แลศาสดาที่ ๑ ซึ่งควรท้วงในโลก 
และทั้งการท้วงของผู้ที่ท้วงศาสดาเห็นปานนี้ ก็จริงแท้ เป็นธรรม ไม , มีโทษ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 336 

[๓๖๑] ดูกรโลหิจจะ อีกข้อหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็น 
บรรพชิตเพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์ที่เป็นของสมณะนั้น เขาไม่ได้บรรลุแล้ว เขาไม , ได้บรรลุ 
ประโยชน์ของสมณะนั้น แต่แสดงธรรมสอนสาวกว่า นี้เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย นี้เพื่อ 
ความสุขของท่านทั้งหลาย สาวกของเขาย่อมตั้งใจพึง เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรู้ทั้วถึง และไม , หลีก 
เลี่ยงประพฤติจากคำสอนของศาสดา เขาจะพึงลูกท้วงว่า ท่านผู้มีอายุ ออกจากเรือนบวชเป็น 
บรรพชิตเพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์ที่เป็นของสมณะนั้น ท่านไม , ได้บรรลุแล้ว ท่านไม , ได้บรรลุ 
ประโยชน์ของสมณะนั้น แต่แสดงธรรมสอนสาวกว่า นี้เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย นี้เพื่อ 
ความสุขของท่านทั้งหลาย สาวกของท่านนั้น ย่อมตั้งใจพึง เงี่ยโสตสดับ ตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึง 
และไม , หลีกเลี่ยงประพฤติจากคำสอนของศาสดาเหมือนบุคคลละเลยนาของตนแล้ว สำคัญเห็น 
นาของผู้อื่นว่าเป็นที่อันตนควรบำรุง ฉันใด ข้ออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากล่าวธรรมคือความโลภว่า 
เป็นธรรมอันลามก เพราะผู้อื่นจักท่าอะไรให้แก , ผู้อื่นได้. ดูกรโลหิจจะ นี้แลศาสดาที่ ๒ ซึ่งควร 
ท้วงในโลก และทั้งการท้วงของผู้ที่ท้วงศาสดาเห็นปานนั้น ก็จริงแท้ เป็นธรรม ไม่มีโทษ. 

[๓๖๒] ดูกรโลหิจจะ อีกข้อหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็น 
บรรพชิต เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์ที่เป็นของสมณะนั้น เขาได้บรรลุแล้ว เขาได้บรรลุ 
ประโยชน์ของสมณะนั้นแล้ว จึงแสดงธรรมสอนสาวกว่า นี้เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย นี้ 
เพื่อความสุขของท่านทั้งหลาย แต่สาวกของเขาไม่ตั้งใจพึง ไม่เงี่ยโสตสดับ ไม่ตั้งชิตเพื่อรู้ทั่วถึง 
และหลีกเลี่ยงประพฤติจากคำสอนของศาสดา เขาจะพึงลูกท้วงว่า ท่านผู้มีอายุ ออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์ที่เป็นของสมณะนั้น ท่านได้บรรลุแล้ว ท่าน 
เองได้บรรลุประโยชน์ของสมณะนั้นแล้ว จึงแสดงธรรมสอนสาวกว่า นี้เพื่อประโยชน์ของท่าน 
ทั้งหลาย นี้เพื่อความสุขของท่านทั้งหลาย แต่สาวกของท่านนั้นไม่ตั้งใจพึง ไม่เงี่ยโสตสดับ 
ไม่ตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงประพฤติจากคำสอนของศาสดา เหมือนบุคคลตัดเครื่องจองจำ 
เก่าได้แล้ว ไม่ควรสร้างเครื่องจองจำขึ้นใหม่ ฉันใด ข้ออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เรากล่าวธรรมคือ 
ความโลภว่าเป็นธรรมอันลามก เพราะผู้อื่นชักท่าอะไรให้แก , ผู้อื่นได้ ดูกรโลหิจจะ นี้แลศาสดา 
ที่ ๓ ซึ่งควรท้วงในโลก และทั้งการท้วงของผู้ที่ท้วงศาสดาเห็นปานนั้น ก็จริงแท้เป็นธรรม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 337 

ไม่มีโทษ ดูกรโลหิจจะ ศาสดา ๓ จำพวกเหล่านี้แล ควรท้วงได้ในโลก และทั้งการท้วงของ 
ผู้ที่ท้วงศาสดาทั้งหลายเห็นปานนั้น ก็จริงแท้ เป็นธรรม ไม , มีโทษ. 

ศาสดาที่ไม่ควรท้วง 

[๓๖๓] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโลหิจจพราหมณ์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระโคดมผู้เจริญ ก็ศาสดาบางคนซึ่งไม่ควรท้วงในโลกมีบ้างหรือ. 

พ. ดูกรโลหิจจะ ศาสดาที่ไม่ควรท้วงในโลกมีอยู่. 

ล. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ก็ศาสดาที่ไม่ควรท้วงในโลก เป็นไฉน. 

ดูกรโลหิจจะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถี'ฟิกบุรุษผู้ควรแก ไม่มี 
ผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม 
พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกให้แจ้งชัดด้วย 
ด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู , สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและ 
มนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิด 
เฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมฟ้งธรรมนั้น ครั้นพีงแล้ว ได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ 
ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่าฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง 
การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ ให้บริบูรณ์ ให้บริสุทธิ” , โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด 
ไม่ใช่ทำได้ง่าย ล้ากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต 
สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด 
นุ่งผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวังในพระปาติโมกข์อยู่ 
ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท 
ทั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ” , ถึงพร้อมด้วยศีล 
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 338 
จุลศีล 

ดูกรโลหิจจะ อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล. 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. เธอละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม , ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำเป็น 
หลักฐาน ควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟิงจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือพืงจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนในหมู , โน้น 
แตกร้าวกัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้าง ชอบคน 
ผู้พร้อมเพรียงกัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำ 
ที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมาก รักใคร่ พอใจ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ 
พูดอิงธรรม พูดอึงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ 
โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาริกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก 
แก , กุศล. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 339 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ ของหอม และ 
เครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อและการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วยเครื่อง 
ตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบจุลศีล. 

มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 

บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 340 

คือ พืชเกิดแต่เหง้า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่คำ 
รบห้า แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 
เห็นปานนี้คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมของหอม 
สะสมเครื่องประเทืองผิว สะสมอามิส แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการดูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 

ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล 

เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคม มหรสพมีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย 

การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นตีกลอง ฉากภาพม้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคน 

จัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ 

ชนแกะ ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลา การรบ การตรวจพล 

การจัดกระบวนทัพ กองทัพ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น 

อย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่น 

การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 

เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นคำทาย เล่นสะกา 

เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ 

เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 

ประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 
เห็นปานนี้คือเตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาด 
ที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 341 

ดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและเสือเป็นต้น 
เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม 
เครื่องลาดไหมและขลิบทองเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง 
เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม 
เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง แม้ข้อนี้ก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับตบแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คืออบตัว ไคลอวัยวะ 
อาบนี้าหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไม้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก ประดับข้อมือ 
สวมเกี้ยว ใช้ไม้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับวิจิตร ติดกรอบหน้า 
ปักปิน ใช้พัดวาลวิชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวก ฉันโภชนะ 
ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้ คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร 
เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า เรื่องที่นอน 
เรื่องดอกไม้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท 
เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว 
เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้ 
เช่นว่า ท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยข้อนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่าน 
ปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควร 
จะกล่าวก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่าน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 342 

เคยชํ่าชองมาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าขับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่าน 
จงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ล้าสามารถ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๙. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้ 

เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 

เห็นปานนี้ คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี และ 

กุมารว่า ท่านจงไปในที่นั้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา 

ดังนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง พูด 
หว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล. 

มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนึ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท่านายเฟิน ท่านายลักษณะ ท่านายหนูกัดผ้า 
ท่าพิธีบูชาไฟ ท่าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท่าพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ท่าพิธีซัดรำบูชาไฟ ท่าพิธี 
ซัดข้าวสารบูชาไฟ ท่าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท่าพิธีเติมนี้ามันบูชาไฟ ท่าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ 
ท่าพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่ม้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก 
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันม้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง 
เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ 
เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แม้ข้อนี้ก็เป็น ศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 343 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแล้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาสตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะ 
บุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง 
ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ 
ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก , ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น 
ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกชักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีชัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้ชักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส ชักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
จักเดินลูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถูกทาง ดาวนักษัตรจัก 
เดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง ชักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และ 
ดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลเป็น 
อย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ 
เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตร 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 344 

เดินลูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาตจักมีผลเป็น 
อย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ 
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร 
ตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีฝนดี ชักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ริวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้ 
คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม , ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรง 
หญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ 
ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันม้านเรือน 
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ท้าพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ่นนี้ไมนต์ รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไพ่ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องถ่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 345 

ดูกรโลหิจจะ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะ 

ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มูรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัยแต่ 

ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ฉันใด ดูกรโลหิจจะ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว 

ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุข 

อันปราศจากโทษในภายใน ดูกรโลหิจจะ ด้วยประการดังกล่าวมานั้แล ภิกษุชื่อว่า ถึงพร้อม 

ด้วยศีล. 

จบมหาศีล. 

อินทรียสังวร 

ดูกรโลหิจจะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม , ลือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ 
เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม , สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คือ 
อภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาจักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ภิกษุ 
ฟ้งเสียงด้วยโสต -.. ดมกลิ่นด้วยฆานะ -.. ลิ้มรสด้วยชิวหา -.. ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย -.. รู้แจ้ง 
ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนึนทรีย์ ที่เมื่อ 
ไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่า 
รักษามนึนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนึนทรีย์ ภิกษุประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะ 
เช่นนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน ดูกรโลหิจจะ ด้วยประการดังกล่าวมา 
นี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

สติสัมปชัญญะ 

ดูกรโลหิจจะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ. 

ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ในการแล 
ในการเหลียว ในการคุ้เ 1 ข้า ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการฉัน 
การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดิน การยืน 
การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรโลหิจจะ ด้วยประการดังกล่าวมานั้แล ภิกษุ 
ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 346 
สันโดษ 

ดูกรโลหิจจะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ. 

ดูกรโลหิจจะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วย 
บิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรโลหิจจะ นกมีปีก 
จะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแต , ปีกของตัวเป็นภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้ 
สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิศา 
ภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรโลหิจจะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ. 

ภิกษุนั้น ประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเป็น 
อริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไท้ ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าช้า 
ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง 
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำระจิต 
ให้บริสุทธ์จากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม , คิดพยาบาท มีความกรุณา 
หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ ละ 
ถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะอยู่ 
ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากถีนมิทธะได้ ละอุทธัจจกุกกุจจะแล้ว เป็นผู้ไม่พึงซ่าน มีชิตสงบ 
ณ ภายในอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา 
ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธ์จากวิจิกิจฉา. 

อุปมานิวรณ์ ๕ 

ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงคู้หนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
สำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเติมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลือ 
อยู่สำหรับเลี้ยงภริยา เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราคู้หนี้ไปประกอบการงาน บัดนี้ 
การงานของเรานั้นสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว และทรัพย์ที่เป็น 
กำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส 
มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 347 

ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้อาพาธ ถึงความลำบาก เจ็บหนัก บริโภค 
อาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย สมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้และมี 
กำลังกาย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้ และมี 
กำลังกายเป็นปกติ ดังนี้ เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความไม่มีโรคนั้น 
เป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำ สมัยต่อมา เขาพึงพ้นจาก 
เรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้เมื่อก่อน 
เราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้ว และเราไม่ต้อง 
เสียทรัพย์อะไรๆ เลย ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีการพ้นจากเรือนจำ 
นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาส ไม , ได้พึ่งตัวเอง พึ่งผู้อื่น ไปไหน 

ตามความพอใจไม , ได้ สมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเองได้ ไม , ต้องพึ่งผู้อื่น 

เป็นไทยแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นทาส 

พึ่งตัวเองไม , ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม , ได้ บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้ว 

พึ่งตัวเอง ไม , ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทยแก่ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ ดังนี้เขาจะพึงได้ความ 

ปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทยแก , ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์ มีโภคสมบัติ จะพึงเดินทางไกลกันดาร 
หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้ บรรลุถึงหมู่บ้าน 
อันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภคสมบัติ 
เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า บัดนี้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้น บรรลุถึง 
หมู่บ้านอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแล้ว ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส 
มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 348 

ดูกรโลหิจจะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านี้ที่ยังละไม , ได้ในตน เหมือนหนี้ 
เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน เหมือนความไม , มีหนี้เหมือนความไม่มีโรค เหมือนการ 
พ้นจากเรือนจำ เหมือนความเป็นไทยแก่ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 

รูปฌาน ๔ 

เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อปราโมทย์ 
แล้ว ย่อมเกิดปีติ เมื่อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุข เมื่อมีสุข 
จิตย่อมตั้งมื่น เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปีติ 
และสุขเกิดแต่วิเวกอยู่. 

ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด ศาสดานี้แล 
ไม่ควรท้วงในโลกอนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้นั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม 
ประกอบด้วยโทษ. 

ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน 
เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ 
ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม่ควร 
ในโลก อนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้นั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ. 

ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย 
เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา 
มีสติอยู่เป็นสุข ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดา 
นี้แล ไม่ควรท้วงในโลกอนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้นั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม , เป็นธรรม 
ประกอบด้วยโทษ. 

ดูกรโลหิจจะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไม , มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละสุข 
ละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธ ดูกรโลหิจจะ 
สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม่ควรท้วงในโลก 
อนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้นั้นก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 349 
วิชชา ๘ 
วิปัสสนาญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอย่อมรู้ 
ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโตขึ้น 
ด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม , เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็น 
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกรโลหิจจะ เปรียบ 
เหมือนแก้วไพฑูรย์อันงาม เกิดเองอย่างบริสุทธิ” , แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส 
แวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้ายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลร้อยอยู่ในนั้น บุรุษมี 
จักษุจะพึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่า แก้วไพฑูรย์นี้งาม เกิดเองอย่าง 
บริสุทธิ” , แปดเหลี่ยม นายช่างเจียระไนดีแล้ว สุกใส แวววาว สมส่วนทุกอย่าง มีด้าย 
เขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลร้อยอยู่ในนั้น ฉันใด. 

ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ” , ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะ เธอ 
ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบด้วยมหาภูต ๔ เกิดแต่มารดาบิดา เติบโต 
ขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสด ไม่เที่ยง ต้องอบ ต้องนวดฟิน มีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็น 
ธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูกรโลหิจจะ สาวกได้ 
บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม่ควรท้วงในโลก อนึ่ง การท้วง 
ศาสดาเห็นปานนี้นั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ. 

มโนมขิทธิญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ” , ผ่องแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 350 

คือ นิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 
ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไต้ออกจากหญ้าปล้อง เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ 
หญ้าปล้อง นี้ไต้ หญ้าปล้องอย่างหนึ่ง ไต้อย่างหนึ่ง ก็แต่ไต้ชักออกจากหญ้าปล้องนั่นเอง อีก 
นัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฟิก เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้ดาบ นี้ฟิก 
ดาบอย่างหนึ่ง ฟิกอย่างหนึ่ง ก็แต่ดาบชักออกจากฟิกนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษ 
จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่า นี้งู นี้คราบ งูอย่างหนึ่ง คราบอย่างหนึ่ง 
ก็แต่งูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด. 

ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้เธอย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจ 
คือนิรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจ มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบล้วน มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 
ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม่ควร 
ท้วงในโลกอนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้ นั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ไม่เป็นธรรมประกอบ 
ด้วยโทษ. 

อิทธิวิธญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธี 
หลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ 
ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม , ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงแท้ใน 
แผ่นดินเหมือนในนั้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมอานุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทาง 
กายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนช่างหม้อหรือลูกมือของช่างหม้อผู้ฉลาด 
เมื่อนวดดินดีแล้ว ต้องการภาชนะชนิดใดๆ พึงทำภาชนะชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 351 

เปรียบเหมือนช่างงาหรือลูกมือของช่างงาผู้ฉลาด เมื่อแต่งงาดีแล้ว ต้องการเครื่องงาชนิดใดๆ 
พึงทำเครื่องงาชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จได้ อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่าง 
ทองผู้ฉลาด เมื่อหลอมทองดีแล้ว ต้องการทองรูปพรรณชนิดใดๆ พึงทำทองรูปพรรณ 
ชนิดนั้นๆ ให้สำเร็จ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไป 
เพื่ออิทธิวิธี เธอบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็น 
คนเดียวก็ได้ ทำให้ปรากฏก็ได้ ทำให้หายไปก็ได้ ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม , ติดขัดเหมือน 
ไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นดำลงในแผ่นดินเหมือนในนั้าก็ได้ เดินบนนำไม่แตกเหมือนเดินบน 
แผ่นดินก็ได้ เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิมั่อานุภาพ 
มากด้วยฝ่ามือก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุคุณ 
วิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม , ควรท้วงในโลก อนึ่ง การท้วง 
ศาสดาเห็นปานนี้นั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ. 

ทิพพโสตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อม 
ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอัน 
บริสุทธ ล่วงโสตของมนุษย์ ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกล เขาจะพึงได้ยิน 
เสียงกลองบ้าง เสียงตะโพนบ้าง เสียงสังข์บ้าง เสียงบัณเฑาะว์บ้าง เสียงเปิงมางบ้าง เขา 
จะพึงเช้าใจว่าเสียงกลองดังนี้บ้าง เสียงตะโพนดังนี้บ้าง เสียงสังข์ดังนี้บ้าง เสียงบัณเฑาะว์ 
ดังนี้บ้าง เสียงเปิงมางดังนี้บ้าง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว 
ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้ม 
น้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตธาตุ เธอย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิดคือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ ทั้งที่ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 352 

อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ ๙ ล่วงโสตของมนุษย์ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุ 
คุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม , ควรท้วงในโลก อนึ่ง การท้วง 
ศาสดาเห็นปานนี้นั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ. 

เจโตปริยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ เธอย่อม 
กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่น ด้วยใจ คือ จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจาก 
ราคะก็รู้ว่าชิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือชิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจาก 
โทสะ ชิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ก็รู้'ว่า 
ชิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่านก็รู้ว่าจิตพึงซ่าน ชิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต หรือชิตไม่เป็น 
มหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือชิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 
ก็รู้ว่าชิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็น 
สมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าชิตหลุดพ้น หรือชิตไม , หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น ดูกรโลหิจจะ เปรียบ 
เหมือนหญิงสาวชายหนุ่มที่ชอบการแต่งตัว เมื่อส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกอันบริสุทธิสะอาด 
หรือในภาชนะนี้าอันใส หน้ามีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้ามีไฝ หรือหน้าไม่มีไฝก็จะพึงรู้ว่าหน้าไม่มีไฝ 
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อเจโตปริยญาณ 
เธอย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจ คือ ชิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิต 
ปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิต 
ปราศจากโทสะ ชิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิต 
หดหู่ก็รู้ว่าชิตหดหู่ หรือจิตพึงซ่านก็รู้ว่าจิตพึงซ่าน จิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต หรือ 
จิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าชิตไม่เป็นมหรคต ชิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าชิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือชิตไม่มี 
จิตอื่นยิ่งกว่าก็ร้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิก็ร้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือชิตไม่เป็นสมาธิก็ร้ว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 353 

จิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม , หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม , หลุดพ้น ดูกรโลหิจจ 
สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม่ควรท้วงในโลก 
อนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้นั้นก็ไม , จริงไม , แท้ไม่เป็นธรรมประกอบด้วยโทษ. 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก คือ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง 
สี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้าง 
ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง 
ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้น เรามีชื่อ 
อย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ 
มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้น เราก็ได้มี 
ชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ 
มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อน 
ได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือน 
บุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่น แล้วจากบ้านแบ้นั้นไปยังบ้านอื่นอีก จากบ้านนั้นกลับมาสู่ 
บ้านของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกได้อย่างนี้ว่า เราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนั้น 
เราได้ยืนอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น เราได้จากบ้านแบ้นั้น 
ไปยังบ้านโน้น แบ้ในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น ได้พูดอย่างนั้น ได้นึ่งอย่างนั้น 
เรากลับจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตามเติม ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ 
บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหว 
อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก 
คือ ระลึกได้หนึ่งชาติบ้าง สองชาติบ้าง สามชาติบ้าง สี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้าง สิบชาติบ้าง 
ยี่สิบชาติบ้าง สามสิบชาติบ้าง สี่สิบชาติบ้าง ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 354 

แสนชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอด 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น มีผิวพรรณ 
อย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แบ้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้น 
มีผิวพรรณอย่างนั้น มีอาหารอย่างนั้น เสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้มาเกิดในภพนี้เธอระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมาก พร้อมทั้งอาการ 
พร้อมทั้งอุเทศ ด้วยประการฉะนี้ ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ 
ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม่ควรท้วงในโลก อนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้นั้น ก็ไม่จริง 
ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ. 

จุตูปปาตญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมื่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย 
เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี 
ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า 
สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ 
ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 
ไม่ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ 
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ” , 

ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ดูกรโลหิจจะ 
เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่ ณ ทาง ๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนคร บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาท 
นั้น จะพึงเห็นหมีชนกำลังเข้าไปส่เรือนบ้าง กำลังออกจากเรือนบ้าง กำลังสัฌจรเป็นแถว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 355 

อยู่ในถนนบ้าง นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่ง ท่ามกลางพระนครบ้าง เขาจะพึงรู้ว่า คนเหล่านี้เข้าไป 
สู่เรือน เหล่านี้ออกจากเรือน เหล่านี้สัญจรเป็นแถวอยู่ในถนน เหล่านี้นั่งอยู่ที่ทาง ๓ แพร่ง 
ท่ามกลางพระนคร ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิ”!ผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิต 
ไปเพื่อรู้จุติและอุปบัติของสัตว์ทั้งหลาย เธอเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต 
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุของมนุษย์ 
ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
ติเตียนพระอริยเจ้า เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตาย 
เพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วย 
กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำ 
ด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดังนี้ 
เธอย่อมเห็นหมู , สัตว์ที่กำลังจุติ กำลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
ได้ดี ตกยาก ด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธ ล่วงจักษุของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู , สัตว์ผู้เป็นไป 
ตามกรรม ด้วยประการฉะนี้ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ 
ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม่ควรท้วงในโลก อนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้นั้น ก็ไม่จริง 
ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ. 

อาสวักขยญาณ 

ภิกษุนั้น เมื่อชิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม , มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน 
ควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม , หวั่นไหวอย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมชิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัด 
ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคากินีปฏิปทา 
เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนิโรธคากินีปฏิปทา เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้ 
จิตย่อมหลุดพ้น แบ้จากกามาสวะ แบ้จากภวาสวะ แบ้จากอวิชชาสวะ เมื่อชิตหลุดพ้นแล้ว 
ก็มีฌาณว่าหลดพ้นแล้ว ร้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อย่จบแล้ว กิจที่ควรท่าท่าเสร็จแล้ว 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 356 

กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี ดูกรโลหิจจะ เปรียบเหมือนสระนํ้าบนยอดเขา ใสสะอาด 

ไม่ขุ่นมัว บุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโข่งและหอยกาบต่างๆ บ้าง 

ก้อนกรวดและก้อนหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง กำลังว่ายอยู่บ้าง หยุดอยู่บ้าง ในสระนั้านั้น 

เขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่า สระนี้านี้ใสสะอาดไม , ขุ่นมัว หอยโข่งและหอยกาบต่างๆ บ้าง ก้อนกรวด 

และก้อนหินต่างๆ บ้าง ฝูงปลาบ้าง เหล่านี้กำลังว่ายอยู่บ้าง กำลังหยุดอยู่บ้าง ใน 

สระนั้น ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจิตเป็นสมาธิ บริสุทธิผองแผ้ว ไม่มีกิเลส 

ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก , การงาน ตั้งมื่นไม , หวั่นไหว อย่างนี้ ย่อมโน้มน้อมจิตไป 

เพื่ออาสวักขยญาณ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ 

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหล่านี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนึโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา 

เมื่อเธอรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้น แบ้จากกามาสวะ แบ้จากภวาสวะ แบ้จากอวิชชาสวะ 

เมื่อจิตหลุดพ้น ก็มีญาณว่าหลุดพ้น รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำ 

ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิ 1 ได้มี ดูกรโลหิจจะ สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร 

เห็นปานนี้ในศาสดาใด ศาสดานี้แล ไม่ควรท้วงในโลก อนึ่ง การท้วงศาสดาเห็นปานนี้ 

นั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ. 

โลหิจจพราหมณ์แสดงตนเป็นอุบาสก 

[๓๖๔] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โลหิจจพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค 
ว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ บุรุษผู้หนึ่งพึงฉวยผมบุรุษอีกผู้หนึ่งซึ่งกำลังจะตกไปสู่เหว คือ 
นรกไว้ ฉุดขึ้นให้ยืนอยู่บนบก ฉันใด ข้าพระองค์กำลังจะตกไปสู่เหว คือ นรก พระโคดมผู้เจริญ 
ได้ยกขึ้นให้ยืนอยู่บนบก ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้ง 
นัก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 
เปิดของที่ปิด บอกทางแก , คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยคิดว่าคนมีจักษุชักเห็นรูป 
ดังนี้ฉันใด พระโคดมผู้เจริญ ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
ข้าแต่พระโคดมผ้เจริฌ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมด้เจริฌ พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 357 

เป็นสรณะ ขอพระโคดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ โทษได้ถึงข้าพระองค์ผู้เป็นพาล ผู้หลง ผู้ไม , รู้เท่า 

ถึงการณ์ ข้าพระองค์ใด ได้ท้วงพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดา อันสาวกไม่ควรท้วงในโลก 

และการท้วงพระผู้มีพระภาคนั้น ก็ไม่จริง ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ ขอ 

พระผู้มีพระภาคจงทรงรับโทษนั้นโดยความเป็นโทษแก่ข้าพระองค์นั้น เพื่อสำรวมต่อไป พระผู้มี 

พระภาคตรัสว่า เอาเถอะ โลหิจจะ โทษได้ถึงท่านผู้เป็นพาล ผู้หลง ผู้ไม , รู้เท่าถึงการณ์ 

ท่านได้ท้วงเราผู้เป็นศาสดาอันสาวกไม่ควรท้วงในโลก และการท้วงเราผู้เป็นศาสดานั้น ก็ไม่จริง 

ไม่แท้ ไม่เป็นธรรม ประกอบด้วยโทษ เพราะเหตุนั้นแล เธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้ว 

จงกระท่าคืนตามธรรม เรารับรับโทษนั้น นี้เป็นความเจริญในอริยวินัย ผู้เห็นโทษโดยความ 

เป็นโทษ ย่อมกระทำคืนตามธรรม ย่อมถึงความสำรวมต่อไป. 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว โลหิจจพราหมณ์ได้ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาค 
ลุกจากอาสนะหลีกไป ดังนี้แล. 

จบโลหิจจสูตรที่ ๑๒. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 358 
๑๓. เตวิชชสูตร 


[๓๖๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ 
ประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่อว่ามนสากตะ ได้ยินว่า ในเวลานั้น 
พระผู้มีพระภาคประทับ ณ อัมพวันใกล้ส่งแม่นาอจิรวดี ทิศเหนือแห่งมนสากตคาม เขต 
พราหมณคามชื่อว่ามนสากตะ. 

วาเสฏฐะและภารทวาชมาณพเข้าเฝ็า 

[๓๖๖] สมัยนั้น พราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในมนสากตคามมากด้วยกัน 
คือ วังกีพราหมณ์ ตารุกขพราหมณ์ โปกขรสาติพราหมณ์ ชาณุโสณีพราหมณ์ โตเทยยพราหมณ์ 
และพราหมณ์มหาศาลผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ อีก. ครั้งนั้น วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพเดิน 
เที่ยวเล่นตามกันไป ได้พูดกันขึ้นถึงเรื่องทางและมิใช่ทาง วาเสฏฐมาณพพูดอย่างนี้ว่า ทางที่ 
ท่านโปกขรสาติพราหมณ์บอกไว้นั้เท่านั้น เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทางนำออก นำผู้ 
ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้. ฝ่ายภารทวาชมาณพพูดอย่างนี้ว่า ทางที่ท่าน 
ตารุกขพราหมณ์บอกไว้นั้เท่านั้น เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทางนำออก นำผู้ดำเนินไป 
ตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้. วาเสฏฐมาณพไม , อาจให้ภารทวาชมาณพยินยอมได้ ฝ่าย 
ภารทวาชมาณพก็ไม , อาจให้วาเสฏฐมาณพยินยอมได้. 

[๓๖๗] ครั้งนั้น เวเสฏฐมาณพบอกภารทวาชมาณพว่า ดูกรภารทวาชะ ก็พระสมณโคดม 
นี้แล เป็นโอรสของเจ้าศากยะ ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู่ ณ อัมพวันใกล้ส่งแม่นั้า 
อจิรวดีเขตพราหมฌคามชื่อมนสากตะทางทิศเหนือ และเกียรติศัพท์อันงามของท่านสมณโคดมนั้น 
ขจรไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เอง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 359 

โดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีแกบุรุษ 

ที่ควร'ฟิก ไม , มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว 

เป็นผู้จำแนกพระธรรม มาไปกันเถิดภารทวาชะ เราจักเข้าไปเฝ็าพระสมณโคดมถึงที่ประทับ 

ครั้นแล้วจักกราบทูลถามความข้อนี้กะพระสมณโคดม พระสมณโคดมจักทรงพยากรณ์แก , เราทั้งสอง 

อย่างใด เราจักทรงจำข้อความนั้นไว้อย่างนั้น ภารทวาชมาณพรับคำวาเสฏฐมาณพแล้วพากันไป. 

[๓๖๘] ครั้งนั้น วาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง. เวเสฏฐมาณพได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ขอประทานโอกาส 
เมื่อข้าพระองค์ทั้งสองเดินเล่นตามกันไป ได้พูดกันขึ้นถึงเรื่องทางและมิใช่ทาง ข้าพระองค์พูด 
อย่างนี้ว่า ทางที่ท่านโปกขรสาดิพราหมณ์บอกไว้นั้เท่านั้น เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทาง 
นำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ ภารทวาชมาณพพูดอย่างนี้ว่า 
หนทางที่ท่านตารุกขพราหมณ์บอกไว้นั้เท่านั้น เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทางนำออก 
นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ในเรื่องทางและมิใช่ทางนี้ยังมีการถือผิดกันอยู่หรือ ยังมีการ 
กล่าวผิดกันอยู่หรือ ยังมีการพูดต่างกันอยู่หรือ. พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรวาเสฏฐะ ได้ยินว่า 
ท่านพูดว่า หนทางที่ท่านโปกขรสาติพราหมณ์บอกไว้นั้เท่านั้น เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง 
เป็นทางนำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ ภารทวาชมาณพพูดว่า 
หนทางที่ท่านตารุกขพราหมณ์บอกไว้นั้เท่านั้น เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทางนำออก 
นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ ดูกรวาเสฏฐะ ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกท่าน 
จะถือผิดกันในข้อไหน จะกล่าวผิดกันในข้อไหน จะพูดต่างกันในข้อไหน. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ในเรื่องทางและมิใช่ทาง พราหมณ์ทั้งหลาย คือ พราหมณ์ 
พวกอัทธริยะ พราหมณ์'พวกติตดิริยะ พราหมณ์พวกฉันโทกะ พราหมณ์พวกพัวหริธ ย่อม 
บัญญัติหนทางต่างๆ กันก็จริง ถึงอย่างนั้น ทางเหล่านั้นทั้งมวล เป็นทางนำออก นำผู้ดำเนิน 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 360 

ไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ เปรียบเหมือนในที่ใกล้บ้านหรือนิคม แม้หากจะมี 
ทางต่างกันมากสาย ที่แบ้ทางเหล่านั้นทั้งมวลล้วนมารวมลงในบ้าน ฉะนั้น. 

พ. ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดว่า ทางเหล่านั้นนำออกหรือ? 

ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์พูด. 

ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดว่า ทางเหล่านั้นนำออกหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์พูด. 

ดูกรวาเสฏฐะ เธอพูดว่า ทางเหล่านั้นนำออกหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์พูด. 

ทรงซักวาเสฏฐมานพ 

[๓๖๙] ดูกรวาเสฏฐะ บรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา พราหมณ์แม้คนหนึ่งที่เห็นพรหม 
มีเป็นพะยานอยู่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ อาจารย์แม้คนหนึ่งของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาที่เห็นพรหม มีเป็นพะยาน 
อยู่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ ปาจารย์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาที่เห็นพรหม มีเป็นพะยาน 


อยู่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ อาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาที่เห็นพรหม 
มีเป็นพะยานอยู่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา คือ ฤาษีอัฏฐกะ 
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 361 

ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์ บอกมนต์ ที่ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ 
ผู้ได้ไตรวิชชา ขับตาม กล่าวตาม ซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับมาแล้ว บอกแล้ว รวบรวมไว้แล้ว 
กล่าวได้ลูกต้อง บอกได้ลูกต้องตามที่ไสักล่าวไว้ บอกไว้ ผู้ที่กส่าวอย่างนี้ว่า พวกเรารู้ พวกเราเห็น 
พรหมนั้นว่า พรหมอยู่ในที่ใด อยู่โดยที่ใด หรืออยู่ในภพใด ดังนี้มีอยู่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

[๓๗๐] ดูกรวาเสฏฐะ ได้ยินว่า บรรดาพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา แม้พราหมณ์สักคนหนึ่ง 
ที่เห็นพรหมเป็นพะยาน ไม , มีเลยหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ แม้อาจารย์สักคนหนึ่งของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ที่เห็นพรหมเป็นพะยาน 
ไม่มีเลยหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ แม้ปาจารย์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ที่เห็นพรหมเป็น 
พะยาน ไม , มีเลยหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ อาจารย์ที่สืบมาแต่เจ็ดชั่วอาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ที่เห็นพรหม 
เป็นพะยาน ไม่มีเลยหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ ได้ยินว่า พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา คือ 
ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ 
ฤาชีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาชีภคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์ บอกมนต์ ที่ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ 
ที่ได้ไตรวิชชา ขับตาม กล่าวตาม ซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับมาแล้ว บอกแล้ว รวบรวมไว้แล้ว 
กล่าวได้ลูกต้อง บอกได้ลูกต้องตามที่ได้กล่าวไว้ บอกไว้ ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า พวกเรารู้ 
พวกเราเห็นพรหมนั้นว่า พรหมอย่ในที่ , ใด อย่โดยที่ใด หรืออย่ในภพใด ดังนี้มีอย่หรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 362 

พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น กล่าวอย่างนี้ว่า พวกเราไม , รู้ พวกเราไม่เห็น แต่พวกเรา 
แสดงหนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมนั้นว่า หนทางนี้แหละ เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง 
เป็นทางนำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้. 

[๓๗๑] ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิต 
ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ย่อมถึงความเป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์มิใช่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ย่อมถึงความ 
เป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์แน่นอน. 

ดีละ วาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ไม , รู้จักพรหม ไม , เห็นพรหม จักแสดง 
หนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมว่า หนทางนี้แหละ เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทาง 
นำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกร 
วาเสฏฐะ เหมือนแถวคนตาบอดเกาะหลังกันและกัน คนต้นก็ไม่เห็น คนกลางก็ไม , เห็น แม้คน 
ท้ายก็ไม่เห็น ฉันใด ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา มีอุปมาเหมือนแถวคนตาบอด ฉันนั้น 
เหมือนกัน คนต้นก็ไม , เห็น คนกลางก็ไม , เห็น แม้คนท้ายก็ไม่เห็น ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ 
ไตรวิชชาเหล่านั้น ถึงความเป็นคำน่าหัวเราะทีเดียว ถึงความเป็นคำตํ่าช้าอย่างเดียว ถึงความ 
เป็นคำเปล่า ถึงความเป็นคำเหลวไหลแท้ๆ ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ แม้ชนอื่นเป็นอันมากก็เห็นพระจันทร์ 
และพระอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อใด ตกไปเมื่อใด พราหมณ์ทั้งหลายย่อมอ้อนวอน ชมเชย ประนมมือ 
นอบน้อม เดินเวียนรอบ. 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เป็นอย่างนั้น. 

[๓๗๒] ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา 
เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ แม้ชนอื่นเป็นอันมากก็เห็น ก็พระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นไป 
เมื่อใด ตกไปเมื่อใด พราหมณ์ทั้งหลาย ย่อมอ้อนวอน ชมเชย ประนมมือ นอบน้อม 
เวียนรอบ พราหมณ์ได้ไตรวิชชา สามารถแสดงทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ 
แม้เหล่านั้นว่า ทางนี้แหละเป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทางนำออก นำผู้ดำเนินไปตาม 
ทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพระจันทร์และพระอาทิตย์ ดังนี้ ได้หรือ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 363 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม , ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ ได้ยินว่า พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา เห็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ แม้ 
ชนอื่นเป็นอันมากก็เห็น พระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นไปเมื่อใด ตกไปเมื่อใด พราหมณ์ทั้งหลาย 
ย่อมอ้อนวอน ชมเชย ประนมมือ นอบน้อม เดินเวียนรอบ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ไม่สามารถ 
แสดงทางเพื่อไปอยู่ร่วมกับพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้เหล่านั้นว่า หนทางนี้แหละ เป็นมรรคา 
ตรง เป็นทางตรง เป็นทางนำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ ก็จะกล่าวกันทำไม พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชามิได้เห็นพรหมเป็นพะยาน แม้พวก 
อาจารย์ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาก็มิได้เห็น แม้พวกปาจารย์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์ผู้ได้ 
ไตรวิชชาก็มิได้เห็น แม้พวกอาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย์ก็มิได้เห็น แม้'พวกฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ 
ของพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร 
ฤาษียมตัคคี ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ ฤาชีวาเสฏฐะ ฤาชีกัสสปะ ฤาชีภคุ ซึ่งเป็นผู้ผูกมนต์ 
บอกมนต์ ที่ในปัจจุบันนี้พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ขับตาม กล่าวตาม ซึ่งบทมนต์เก่านี้ 
ที่ท่านขับมาแล้ว บอกแล้ว รวบรวมไว้แล้ว กล่าวได้ถูกต้อง บอกได้ถูกต้องตามที่ได้กล่าวไว้ บอกไว้ 
ผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่า พวกเราไม , รู้ พวกเราไม่เห็นว่าพรหมอยู่ในที่ใด อยู่โดยที่ใด หรืออยู่ในภพใด 
พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้นแหละพากันกล่าวอย่างนี้ว่า พวกเราแสดงหนทางเพื่อความ 
เป็นสหายแห่งพรหมที่พวกเราไม , รู้ ที่พวกเราไม , เห็นนั้นว่า หนทางนี้แหละ เป็นมรรคาตรง 
เป็นทางตรง เป็นทางนำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหมได้. 

[๓๗๓] ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิต 
ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ย่อมถึงความเป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ย่อมถึง 
ความเป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์ แน่นอน. 

ดีละ วาเสฏฐะ ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ไม , รู้จักพรหม ไม , เห็นพรหม จักแสดง 
หนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมนั้นว่า ทางนี้แหละ เป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทาง 
นำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนั้นให้เป็นสหายแห่งพรหม ซัอนั้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 364 

อุปมาด้วยนางงามในชนบท 

[๓๗๔] ดูกรวาเสฏฐะ เหมือนอย่างว่า บุรุษพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราปรารถนารักใคร่ 
นางชนปทกัลยาณีในชนบทนี้ชนทั้งหลายพึงถามเขาอย่างนี้ว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ นางชนปทกัลยาณี 
ที่ท่านปรารถนารักใคร่นั้น ท่านรู้จักหรือว่าเป็นนางกษัตริย์ นางพราหมณี นางแพทย์ หรือนาง 
ศูทร์ เมื่อเขาลูกถามดังนี้แล้ว เขาพึงตอบว่า หามิได้ ชนทั้งหลายพึงถามเขาว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ 
นางชนปทกัลยาณีที่ท่านปรารถนารักใคร่นั้น ท่านรู้จักหรือว่านางมีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้สูง 
ตํ่า หรือพอสันทัด ดำ คลา หรือมีผิวสีทอง อยู่ในบ้าน นิคม หรือนครโน้น เมื่อเขาลูกถาม 
ดังนี้แล้ว เขาพึงตอบว่า หามิได้ ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาว่า ท่านปรารถนารักใคร่หญิงที่ท่าน 
ไม , รู้จักไม่เคยเห็นนั้นหรือ เมื่อเขาลูกถามดังนี้แล้ว เขาพึงตอบว่า ลูกแล้ว ดูกรวาเสฏฐะ 
ท่านชักสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น คำกล่าวของบุรุษนั้น ย่อมถึงความเป็นคำ 
ไม่มีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น คำกล่าวของบุรุษนั้น ย่อมถึงความเป็นคำไม , มี 
ปาฏิหาริย์. 

ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน ได้ยินว่า พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาก็ดี อาจารย์ 
ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดี ปาจารย์ของอาจารย์แห่งพราหมณ์พวกนั้นก็ดี อาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่ว 
อาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดี เหล่าฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดี ต่างก็มิได้เห็น 
พรหมเป็นพยาน -.. 

อุปมาด้วยพะองขึ้นปราสาท 

[๓๗๕] ดูกรวาเสฏฐะ เหมือนอย่างว่า บุรุษพึงท่าพะองขึ้นปราสาทในหนทางใหญ่ 
สี่แพร่ง ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาอย่างนี้ว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ท่านท่าพะองขึ้นปราสาทใด 
ท่านรู้จักปราสาทนั้นหรือว่าอยู่ในทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก หรือทิศเหนือ สูง ตํ่า 
หรือพอปานกลาง เมื่อเขาลูกถามดังนี้แล้ว เขาพึงตอบว่า หามิได้ ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาว่า 
ท่านจะทำพะองขึ้นปราสาทที่ท่านไม่ร้จัก ไม่เคยเห็นหรือ เมื่อเขาถกถามดังนี้แล้ว เขาพึงตอบว่า 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 365 

ถูกแล้ว ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เมื่อเป็นเช่นนั้น คำกล่าวของบุรุษนั้น 
ย่อมถึงความเป็นคำไม่มีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น คำกล่าวของบุรุษนั้นย่อมถึงความเป็นคำไม่มี 
ปาฏิหาริย์. 

ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน ได้ยินว่า พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาก็ดี อาจารย์ 
ของพวกพราหมณ์นั้นก็ดี ปาจารย์ของอาจารย์แห่งพวกพราหมณ์นั้นก็ดี อาจารย์ที่สืบมาเจ็ดชั่ว 
อาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดี เหล่าฤาษีผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์พวกนั้นก็ดี ต่างก็มิได้ 
เห็นพรหมเป็นพะยาน เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ย่อมถึงความเป็น 
ภาษิตไม , มีปาฏิหาริย์ มิใช่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาษิตของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ย่อมถึงความ 
เป็นภาษิตไม่มีปาฏิหาริย์แน่นอน. 

ดีละ วาเสฏฐะ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ไม , รู้จักพรหม ไม , เห็นพรหม จักแสดง 
หนทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมนั้นว่า ทางนี้แหละเป็นมรรคาตรง เป็นทางตรง เป็นทาง 
นำออก นำผู้ดำเนินไปตามทางนันให้เป็นสหายแห่งพรหม ซัอนีไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

อุปมาด้วยแม่นั้าอจิรวดี 

[๓๗๖] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่นี้าอจิรวดีนี้นั้าเต็มเปียมเสมอส่ง กาดื่มกินได้ 
ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการส่ง แสวงหาส่ง ไปยังส่ง ประสงค์จะข้ามส่งไป เขายืนที่ส่งนี้ร้องเรียก 
ส่งโน้นว่า ส่งโน้นจงมาส่งนี้ส่งโน้นจงมาส่งนี้ ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
ส่งโน้นของแม่นาอจิรวดีจะพึงมาสู่ส่งนี้เพราะเหตุร้องเรียก เพราะเหตุอ้อนวอน เพราะเหตุ 
ปรารถนา หรือเพราะเหตุยินดีของบุรุษนั้นหรือหนอ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย. 

ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็น 
พราหมณ์เสีย สมาทานธรรมที่มิใช่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ กล่าวอย่างนี้ว่า พวกเรา 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 366 

ร้องเรียกพระอินทร์ พระจันทร์ พระวรุณ พระอีศวร พระประชาบดี พระพรหม พระมหินทร์ 
ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาอย่างนั้น ละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย สมาทานธรรมที่มิ 1 ใช่ 
ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงความเป็นสหาย 


แห่งพรหม เพราะเหตุร้องเรียก เพราะเหตุอ้อนวอน เพราะเหตุปรารถนา หรือเพราะยินดี ข้อนี้ 
ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๓๗๗] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่นำอจิรวดี นั้าเต็มเปียมเสมอส่ง กาดื่มกินได้ 
ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการส่ง แสวงหาส่ง ไปยังส่ง ประสงค์จะข้ามส่งไป เขามัดแขนไพร่หลัง 
อย่างแน่น ด้วยเชือกอย่างเหนียวที่ริมส่งนี้ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
บุรุษนั้นพึงไปสู่ส่งโน้นจากส่งนี้แห่งแม่นั้าอจิรวดีได้แลหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม , ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน กามคุณ ๕ เหล่านี้ในวินัยของพระอริยเจ้า เรียกว่า 
ขื่อคาบ้าง เรียกว่าเครื่องจองจำบ้าง กามคุณ ๕ เป็นไฉน? คือ รูปที่พึงรู้ด้วยจักษุ เสียงที่พึงรู้ 
ด้วยโสต กลิ่นที่พึงรู้ด้วยฆานะ รสที่พึงรู้ด้วยชิวหา โผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกาย น่าปรารถนา 
น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก เกี่ยวด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด กามคุณ ๕ เหล่านี้ในวินัย 
ของพระอริยเจ้า เรียกว่าขื่อคาบ้าง เรียกว่าเครื่องจองจำบ้าง พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา กำหนัด 
สยบ หมกมุ่น ไม่แลเห็นโทษ ไม , มีปัญญาคิดสลัดออก บริโภคกามคุณ ๕ เหล่านี้อยู่ ก็พราหมณ์ 
ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสีย สมาทานธรรมที่มิใช่ทำบุคคล 
ให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ กำหนัด สยบ หมกมุ่น ไม , แลเห็นโทษ ไม่มีปัญญาคิดสลัดออก 
บริโภคกามคุณ ๕ พัวพันในกามฉันท์อยู่ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ชักเข้าถึงความเป็น 
สหายแห่งพรหม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๓๗๘] ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแม่นาอจิรวดี นั้าเต็มเปียมเสมอส่ง กาดื่มกินได้ 
ครั้งนั้น บุรุษผู้ต้องการส่ง แสวงหาส่ง ไปยังส่ง ประสงค์จะข้ามส่งไป เขากลับนอนคลุมตลอด 
ศีรษะเสียที่ส่ง ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน บุรุษนั้นพึงไปสู่ส่งโน้นจากส่งนี้ 
แห่งแมนตั้อจิรวดีได้หรือหนอ? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 367 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม , ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ ฉันนั้นเหมือนกัน นิวรณ์ ๕ อย่างเหล่านี้ในวินัยของพระอริยเจ้า 
เรียกว่า เครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้าง เครื่องกางกั้นบ้าง เครื่องรัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง นิวรณ์ ๕ 
เป็นไฉน? คือ กามฉันทนิวรณ์ พยาปาทนิวรณ์ ถิ่นมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ นิวรณ์ ๕ 
เหล่านี้แล ในวินัยของพระอริยเจ้า เรียกว่าเครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้าง เครื่องกางกั้นบ้าง เครื่อง 
รัดรึงบ้าง เครื่องตรึงตราบ้าง. 

[๓๗๙] ดูกรวาเสฏฐะ พวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ถูกนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ปกคลุม 
หุ้มห่อ รัดรึง ตรึงตราแล้ว ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ 
เสีย สมาทานธรรมที่มิใช่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ ถูกนิวรณ์ ๕ ปกคลุม หุ้มห่อ 
รัดรึง ตรึงตราแล้ว เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหม ข้อนี้ 
ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้. 

[๓๘๐] ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ท่านเคยได้ยินพราหมณ์ 
ผู้เฒ่าผู้แก , เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวว่ากระไรบ้าง พรหมมีเครื่องเกาะคือสตรีหรือไม , มี? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มี. 

มีจิตจองเวรหรือไม่มี? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มี. 

มีชิตเบียดเบียนหรือไม่มี? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มี. 

มีชิตเศร้าหมองหรือไม่มี? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มี. 

ยังชิตให้เป็นไปในอำนาจได้หรือไม , ได้? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา มีเครื่องเกาะ 
คือสตรีหรือไม่มี. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 368 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ มี. 

มีจิตจองเวรหรือไม่มี? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ มี. 

มีชิตเบียดเบียนหรือไม่มี? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ มี. 

มีชิตเศร้าหมองหรือไม่มี? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ มี. 

ยังชิตให้เป็นไปในอำนาจได้หรือไม , ได้? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม , ได้. 

[๓๘๑] ดูกรวาเสฏฐะ ด้วยประการฉะนี้เป็นอันว่า พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านี้น 
ยังมีเครื่องเกาะคือสตรี แต่พรหมไม่มี จะมาเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ซึ่งย้งมีเครื่องเกาะ 
คือสตรี กับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรี ได้แลหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม , ได้. 

ดีละ วาเสฏฐะ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านี้น ย้งมีเครื่องเกาะคือสตรี เบื้องหน้า 
แต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรี ข้อนี้ไม่เป็น 
ฐานะที่จะมีได้ ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ยังมีชิตจองเวร แต่พรหมไม , มี 
จะมาเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาซึ่งย้งมีชิตจองเวรกับพรหมผู้ไม่มีชิตจองเวรได้แลหรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม , ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านี้น ยังมีชิตเบียดเบียน แต่พรหมไม่มี 
จะมาเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ซึ่งย้งมีชิตเบียดเบียนกับพรหมผู้ไม่มีชิตเบียดเบียนได้แล 
หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม , ได้. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 369 

ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ยังมีจิตเศร้าหมอง แต่พรหมไม่มี จะ 
มาเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ซึ่งยังมีจิตเศร้าหมอง กับพรหมผู้ไม่มีจิตเศร้าหมอง 
ได้แลหรือ? 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไม , ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจไม , ได้ แต่ 
พรหมยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ จะมาเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา ซึ่งยังจิตให้เป็นไป 
ในอำนาจไม , ได้ กับพรหมผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ ได้แลหรือ? 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไม , ได้. 

ถูกละ วาเสฏฐะ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้น ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจไม , ได้ 
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมผู้ยังชิตให้เป็นไปในอำนาจ 
ได้ ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูกรวาเสฏฐะ พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชาเหล่านั้นในโลกนี้จมลง 
แล้ว ยังจมอยู่ ครั้นจมลงแล้วย่อมถึงความย่อยยับ สำคัญว่าข้ามได้ง่าย เพราะฉะนั้น ไตรวิชชานี้ 
เราเรียกว่า ป่าใหญ่คือไตรวิชชาบ้าง ว่าดงกันดารคือไตรวิชชาบ้าง ว่าความพินาศคือไตรวิชชา 
บ้าง ของพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชชา. 

[๓๘๒] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว วาเสฏฐมาณพได้กราบทูลว่า ข้าแต่ 
พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินมาว่า พระสมณโคดมทรงทราบทางเพื่อความเป็นสหาย 
แห่งพรหม. 

ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน มนสากตคามอยู่ในที่ใกล้แค่นี้ไม , ไกล 
จากนี้มิ'ใช่หรือ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ มนสากตคามอยู่ในที่ใกล้แค่นี้ไม , ไกลจากนี้พระเจ้าข้า. 

ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน บุรุษผู้เกิดแล้ว เติบโตแล้วใน 
มนสากตคามนี้ออกไปจากมนสากตคามในทันใด พึงถูกถามหนทางแห่งมนสากตคาม ดูกร 
วาเสฏฐะ จะพึงมีหรือที่บุรุษนั้นผู้เกิดแล้ว เติบโตแล้วในมนสากตคาม ถูกถามถึงหนทางแห่ง 
มนสากตคามแล้ว จะชักช้าหรืออํ่าอึ้ง? 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 370 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มีเลย ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะบุรุษนั้นเกิดแล้ว เติบโต 
แล้วในมนสากตคาม เขาต้องทราบหนทางแห่งมนสากตคามทั้งหมดได้เป็นอย่างดี. 

ดูกรวาเสฏฐะ เมื่อบุรุษนั้นเกิดแล้ว เติบโตแล้วในมนสากตคาม ถูกถามถึงทางแห่ง 
มนสากตคาม จะพึงมีความชักช้าหรืออํ้าอึ้งบ้าง ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทาอันจะ 
ยังสัตว์ให้ถึงพรหมโลก ไม , มีความชักช้าหรืออํ้าอึ้งเลย เรารู้จักพรหม รู้จักพรหมโลก รู้ปฏิปทา 
อันจะยังสัตว์ให้ถึงพรหมโลก และรู้ถึงว่าพรหมปฏิบัติอย่างไร จึงเข้าถึงพรหมโลกด้วย. 

[๓๘๓] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว วาเสฏฐมาณพได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระ 
โคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินมาว่า พระสมณโคดมย่อมแสดงทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 
ดังข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระองค์จงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม ขอพระองค์จง 
อุ้มชูพราหมฌประชา. 

ดูกรวาเสฏฐะ ล้าอย่างนั้น ท่านจงปัง จงใส่ใจให้ดีเถิด เราชักกล่าววาเสฏฐมาณพทูล 
รับพระผู้มีพระภาคแล้ว. 

ทางไปพรหมโลก 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่า ดูกรวาเสฏฐะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ 
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก 
เป็นสารถีแกบุรุษที่ควรแก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ 
เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม พระตถาคตพระองค์นั้น ทรงท่าโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วอยู่ ทรงสอนหมู , สัตว์ 
พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง 
งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ” , บริบูรณ์ 
สิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ย่อมปังธรรมนั้น 
ครั้นปังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคต เมื่อได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า ฆราวาสคับแคบ 
เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ 
ให้บริสุทธให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด ไม , ใช่ท่าได้ง่าย ถ้ากระไร เราพึงปลงผมและ 
หนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต สมัยต่อมา เขาละกองโภคสมบัติน้อย 
ใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 371 

เมื่อบวชแล้ว สำรวมระวังในพระปาติโมกข์อยู่ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจร มีปกติเห็นภัย 
ในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมที่ 
เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วย 
สติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ. 

จุลศีล 

ดูกรวาเสฏฐะ อย่างไร ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล? 

๑. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะ 
วางศาตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่ของที่เขาให้ ต้องการแต่ของ 
ที่เขาให้ ไม , ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก , พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติห่างไกล 
เว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวม้าน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. เธอละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำ 
เป็นหลักฐานควรเชื่อได้ ไม , พูดลวงโลก แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. เธอละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำส่อเสียด ฟ้งจากข้างนี้แล้วไม , ไปบอกข้างโน้น 
เพื่อให้คนหมู , นี้แตกร้าวกัน หรือฟ้งจากข้างโน้นแล้วไม , มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู , โน้นแตกร้าว 
กัน สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วม้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วม้าง ชอบคนผู้พร้อมเพรียง 
กัน ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวคำที่ทำให้คน 
พร้อมเพรียงกัน แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. เธอละคำหยาบ เว้นขาดจากคำหยาบ กล่าวแต่คำที่ไม , มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก 
จับใจ เป็นของชาวเมือง คนส่วนมากรักใคร่ พอใจ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๗. เธอละคำเพ้อเจ้อ เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ 
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนด ประกอบด้วยประโยชน์ 
โดยกาลอันควร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 372 

๘. เธอเว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 

๙. เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 

๑๐. เธอเว้นขาดจากการฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรี และดูการเล่นอันเป็นข้าศึก 
แก , กุศล. 

๑๑. เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม แล 
เครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว. 

๑๒. เธอเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่. 

๑๓. เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน. 

๑๔. เธอเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 

๑๕. เธอเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ. 

๑๖. เธอเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 

๑๗. เธอเว้นขาดจากการรับทาสีและทาส. 

๑๘. เธอเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ. 

๑๙. เธอเว้นขาดจากการรับไก่และสุกร. 

๒๐. เธอเว้นขาดจากการรับช้าง โค ม้า และลา. 

๒๑. เธอเว้นขาดจากการรับไร , นาและที่ดิน. 

๒๒. เธอเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช้. 

๒๓. เธอเว้นขาดจากการซื้อการขาย. 

๒๔. เธอเว้นขาดจากการโกงด้วยตราชั่ง การโกงด้วยของปลอม และการโกงด้วย 
เครื่องตวงวัด. 

๒๕. เธอเว้นขาดจากการรับสินบน การล่อลวง และการตลบตะแลง. 

๒๖. เธอเว้นขาดจากการตัด การฆ่า การจองจำ การดีชิง การปล้น และกรรโชก 
แม้ข้อนื้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบจุลศีล 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 373 
มัชฌิมศีล 

๑. ภิกษุผู้เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการพรากพืชคามและภูตคามเห็นปานนี้ 
คือ พืชเกิดแต่เง่า พืชเกิดแต่ลำต้น พืชเกิดแต่ผล พืชเกิดแต่ยอด พืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้า 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๒. ภิกษุเว้นขาดจากการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบการบริโภคของที่ทำการสะสมไว้ 
เห็นปานนี้ คือ สะสมข้าว สะสมนี้า สะสมผ้า สะสมยาน สะสมที่นอน สะสมเครื่อง 
ประเทืองผิว สะสมของหอม สะสมอามิส แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการ ดู การเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 

ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายลูการเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศล 

เห็นปานนี้คือ การฟ้อน การขับร้อง การประโคมมหรสพมีการรำเป็นต้น การเล่านิยาย 

การเล่นปรบมือ การเล่นปลุกผี การเล่นดีกลอง ฉากภาพม้านเมืองที่สวยงาม การเล่นของคน 

จัณฑาล การเล่นไม้สูง การเล่นหน้าศพ ชนช้าง ชนม้า ชนกระบือ ชนโค ชนแพะ ชนแกะ 

ชนไก่ รบนกกระทา รำกระบี่กระบอง มวยชก มวยปลํ้า การรบ การตรวจพล การจัด 

กระบวนทัพ กองทัพ แม้ 1 ข้อนี้ก็เป็นศีล'ของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการขวนขวายเล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท เช่น 

อย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายเล่น 

การพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเห็นปานนี้คือ เล่นหมากรุกแถวละแปดตา แถวละสิบตา 

เล่นหมากเก็บ เล่นดวด เล่นหมากไหว เล่นโยนบ่วง เล่นไม้หึ่ง เล่นกำทาย เล่นสะกา 

เล่นเป่าใบไม้ เล่นไถน้อยๆ เล่นหกคะเมน เล่นกังหัน เล่นตวงทราย เล่นรถน้อยๆ 

เล่นธนูน้อยๆ เล่นเขียนทายกัน เล่นทายใจ เล่นเลียนคนพิการ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอ 

ประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 374 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ 
เห็นปานนี้คือ เตียงมีเท้าเกินประมาณ เตียงมีเท้าทำเป็นรูปสัตว์ร้าย ผ้าโกเชาว์ขนยาว 
เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มี 
สัณฐานเป็นช่อดอกไท้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสึหะ 
และเสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทอง 
และเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน 
เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังท้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะ 
อันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดมีหมอนข้าง 
แท้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบการประดับตบแต่งร่างกาย อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 
เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวาย 
ประกอบการประดับการตบแต่งร่างกายอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวเห็นปานนี้คือ อบตัว 
ไคลอวัยวะ อาบนำหอม นวด ส่องกระจก แต้มตา ทัดดอกไท้ ประเทืองผิว ผัดหน้า ทาปาก 
ประดับข้อมือ สวมเกี้ยว ใช้ไท้เท้า ใช้กลักยา ใช้ดาบ ใช้ขรรค์ ใช้ร่ม สวมรองเท้าประดับ 
วิจิตร ติดกรอบหน้า ปักป่น ใช้พัดวาลริชนึ นุ่งห่มผ้าขาว นุ่งห่มผ้ามีชาย แม้ข้อนีก็เป็นศีล 
ของเธอประการหนึ่ง. 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากติรัจฉานกถา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉัน 
โภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังประกอบติรัจฉานกถาเห็นปานนี้คือ พูดเรื่องพระราชา 
เรื่องโจร เรื่องมหาอำมาตย์ เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องข้าว เรื่องนี้า เรื่องผ้า 
เรื่องที่นอน เรื่องดอกไท้ เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบ้าน เรื่องนิคม เรื่องนคร 
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรื่องคนกล้าหาญ เรื่องตรอก เรื่องท่านี้า เรื่องคนที่ล่วงลับไป 
แล้ว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆ 
แท้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 375 

๘. ภิกษุเว้นขาดจากการกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกัน เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายกล่าวถ้อยคำแก่งแย่งกันเห็นปานนี้ 
เช่นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึง ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไร ท่านปฏิบัติ 
ผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก ถ้อยคำของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ ของท่านไม่เป็นประโยชน์ คำที่ควรกล่าว 
ก่อน ท่านกลับกล่าวภายหลัง คำที่ควรจะกล่าวภายหลัง ท่านกลับกล่าวก่อน ข้อที่ท่านเคยชํ่าชอง 
มาผันแปรไปแล้ว ข้าพเจ้าจับผิดวาทะของท่านได้แล้ว ข้าพเจ้าข่มท่านได้แล้ว ท่านจงถอนวาทะ 
เสีย มิฉะนั้นจงแก้ไขเสีย ถ้าสามารถ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๙.ภิกษุเว้นขาดจากการประกอบทูตกรรมและการใช้ เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญ 
บางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังขวนขวายประกอบทูตกรรมและการรับใช้ 
เห็นปานนี้คือ รับเป็นทูตของพระราชา ราชมหาอำมาตย์ กษัตริย์ พราหมณ์ คหบดี และกุมารว่า 
ท่านจงไปในที่นี้ท่านจงไปในที่โน้น ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ไป ท่านจงนำเอาสิ่งนี้ในที่โน้นมา ดังนี้ 
แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๑๐. ภิกษุเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียง เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังพูดหลอกลวง พูดเลียบเคียง 
พูดหว่านล้อม พูดและเล็ม แสวงหาลาภด้วยลาภ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

จบมัชฌิมศีล 
มหาศีล 

๑. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ท่านาย เฟิน ท่านายลักษณะ ท่านายหนูกัดผ้า 
ท่าพิธีบชาไฟ ท่าพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบชาไฟ ท่าพิธีซัดรำบชาไฟ ท่าพิธี 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 376 

ซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมนี้าษันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ 
ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก 
เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอ 
แมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอ 
ทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์ แบ้ซ้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 
๒. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทายลักษณะแล้วมณี ทายลักษณะไบ้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาตรา 
ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี 
ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี 
ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะบ้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค 
ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย 
ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค แบ้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๓. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่าง ที่ สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม , ยกออก พระราชาภายใน 
จักยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด พระราชาภายใน 
จักถอย พระราชาภายในจักมีชัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาภายนอกจักมีซัย 
พระราชาภายในจักปราชัย พระราชาองค์นี้ชักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ 
แบ้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๔. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่า จักมีจันทรคราส ชักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์จักเดินถกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรชักเดินถกทาง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 377 

ดาวนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง 

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักขึ้น ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักตก ดวงจันทร์ 

ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทร 

คราสจักมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตรคราสชักมีผลเป็นอย่างนี้ 

ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลเป็น 

อย่างนี้ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ 

มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ 

ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ 

ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกชักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมอง 

จักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ 

ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๕. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่าจักมีฝนดี ชักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก 
จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ 
นับประมวล แต่งกาพย์โลกายตศาสตร์ แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

๖. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมฌพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ฤกษ์ริวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง 
ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ลูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง 
ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก 
เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม 
ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ แม้ซัอนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 378 

๗. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ 
ผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน 
ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ 
พ่นนี้ามนต์ รดนี้ามนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน 
ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยาแล้ปวดศีรษะ หุงนี้ามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ 
ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล แม้ข้อนี้ 
ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนๆ เลย เพราะ 
ศีลสังวรนั้น เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูได้แล้ว ย่อมไม่ประสบภัย 
แต่ไหนๆ เพราะราชศัตรูนั้น ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุก็ฉันนั้น สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้ว ย่อมไม , 
ประสบภัยแต่ไหนๆ เพราะศีลสังวรนั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์นี้ ย่อมได้เสวยสุขอัน 
ปราศจากโทษในภายใน ดูกรวาเสฏฐะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อม 
ด้วยศีล. 

จบมหาศีล. 

อินทรียสังวร-สติสัมปชัญญะ-สันโดษ 

ดูกรวาเสฏฐะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย. 

ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุ 
พยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ ที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรม 
อันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาชักขุนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมใน 
จักขุนทรีย์ ภิกษุฟิงเสียงด้วยโสต ... ดมกลิ่นด้วยฆานะ ... ลิ้มรสด้วยชิวหา ... ลูกต้อง 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 379 

โผฏฐัพพะด้วยกาย -.. รู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว ไม , ถือนิมิต ไม , ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อม 
ปฏิบัติเพื่อสำรวมมนึนทรีย์ที่เมื่อไม , สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและ 
โทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษามนึนทรีย์ ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนึนทรีย์ ภิกษุประกอบด้วย 
อินทรียสังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายใน ดูกรวาเสฏฐะ 
ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 
ดูกรวาเสฏฐะ อย่างไร ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ? 

ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าว ในการถอย ใน 
การแล ในการเหลียว ในการคุ้เ 1 ข้า ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ใน 
การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ ย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดิน 
การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ดูกรวาเสฏฐะ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล 
ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ. 

ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร เป็นเครื่องบริหารกาย ด้วย 
บิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทางทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรวาเสฏฐะ นกมี 
ปีกของตัวเป็นภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกาย 
ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้อง เธอจะไปทิสาภาคใดๆ ก็ถือไปได้เอง ดูกรวาเสฏฐะ ด้วย 
ประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ. 

ภิกษุนั้น ประกอบด้วยศีลขันธ์ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษอันเป็น 
อริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ป่าช้า ป่าชัฏ 
ที่แจ้ง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งคุ้บัลลังก์ตั้งกายตรง 
ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำระจิต 
ให้บริสุทธิจากความเพ่งเล็งได้ ละความประทุษร้ายคือพยาบาท ไม่คิดพยาบาท มีความกรุณา 
หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธิจากความประทุษร้าย คือ พยาบาทได้ 
ละถีนมิทธะแล้ว เป็นผู้ปราศจากถิ่นมิทธะ มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่าง มีสติสัมปชัญญะ 
อยู่ ย่อมชำระชิตให้บริสุทธิจากถิ่นมิทธะได้ ละอุทธัจจะแล้ว เป็นผู้ไม่ฟ้งซ่าน มีชิตสงบ ณ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 380 

ภายในอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิจากอุทธัจจกุกกุจจะได้ ละวิจิกิจฉาแล้ว เป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉา 
ไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิจากวิจิกิจฉาได้. 

อุปมานิวรณ์ ๕ 

ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงาน การงานของเขาจะพึง 
สำเร็จผล เขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้น และทรัพย์ที่เป็นกำไรของเขา จะพึงมี 
เหลืออยู่ สำหรับเลี้ยงภริยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบ 
การงาน บัดนี้ การงานของเราสำเร็จผลแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้ว และ 
ทรัพย์ที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สำหรับเลี้ยงภริยา ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความ 
โสมนัส มีความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเจ็บหนัก บริโภค 
อาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย สมัยต่อมา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได้และมี 
กำลังกาย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธ ถึงความลำบาก เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไม , ได้ และไม่มีกำลังกาย บัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้และ 
มีกำลังกายเป็นปกติ ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความไม , มีโรคนั้น 
เป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจำอยู่ในเรือนจำ สมัยต่อมา เขาจะพึงพ้น 
จากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัย ไม , ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า 
เมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ บัดนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้ว และเรา 
ไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรๆ เลยดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีการพ้นจาก 
เรือนจำนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษพึงเป็นทาส ไม , ได้พึ่งตัวเอง พึ่งผู้อื่น ไปไหนตาม 
ความพอใจไม , ได้ สมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้น พึ่งตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น 
เป็นไทแก , ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเราเป็นทาส 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลข้นธวรรค - หน้าที่ 381 

พึ่งตัวเองไม , ได้ ต้องพึ่งผู้อื่น ไปไหนตามความพอใจไม , ได้ บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาสนั้น 
แล้ว พึ่งตัวเอง ไม่ต้องพึ่งผู้อื่น เป็นไทแก่ตัว ไปไหนได้ตามความพอใจ ดังนี้ เขาจะพึงได้ 
ความปราโมทย์ ถึงความโสมนัส มีความเป็นไทแก่ตัวนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรวาเสฏฐะ เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์ มีโภคสมบัติจะพึงเดินทางไกลกันดาร 
หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า สมัยต่อมา เขาพึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นได้ บรรลุถึงหมู่บ้าน 
อันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดี เขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์ มีโภค 
สมบัติ เดินทางไกลกันดาร หาอาหารได้ยาก มีภัยเฉพาะหน้า บัดนั้เราข้ามพ้นทางกันดารนั้น 
บรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษม ปลอดภัยโดยสวัสดีแล้ว ดังนี้เขาจะพึงได้ความปราโมทย์ถึงความ 
โสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุ ฉันใด. 

ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ประการเหล่านั้ที่ยังละไม , ได้ในตน เหมือนหนี้ 
เหมือนโรค เหมือนเรือนจำ เหมือนความเป็นทาส เหมือนทางไกลกันดาร และเธอพิจารณา 
เห็นนิวรณ์ ๕ ประการที่ละได้แล้วในตน เหมือนความไม , มีหนี้เหมือนความไม่มีโรค เหมือน 
การพ้นจากเรือนจำ เหมือนความเป็นไทแก , ตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้นแล. 

เมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ เหล่านั้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อ 
ปราโมทย์แล้ว ย่อมเกิดปติ เมื่อมีปิดึในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุข 
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น เธอมีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ที่สาม 
ที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ 
ทุกเหล่าในทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ 
ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ คนเป่าสังข์ผู้มีกำลัง พึงยังบุคคลให้รู้แจ้งทั้งสี่ทิศ โดยไม่ 
ยากเลย ฉันใด กรรมที่ทำพอประมาณอันใดในเมตตาเจโตวิมุตติ ที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้ 
กรรมนั้นจะไม , เหลือ ไม่ตั้งอยู่ในรูปาพจรและอรูปาพจรนั้นฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรวาเสฏฐะ 
แม้ นี้ แล ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม. 

อัปปบัญญา ๔ 

[๓๘๔] ดูกรวาเสฏฐะ อีกข้อหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณา ... ประกอบด้วย 
มุทิตา ... ประกอบด้วยอุเบกขา ... ดูกรวาเสฏฐะ นี้แล เป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหม 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 382 

ดูกรวาเสฏฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉน ภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีเครื่องเกาะคือ 
สตรีหรือไม่? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มี. 

มีจิตจองเวรหรือไม่? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มี. 

มีจิตเบียดเบียนหรือไม่? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มี. 

มีจิตเศร้าหมองหรือไม่? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ไม่มี. 

ยังจิตให้ไปในอำนาจได้หรือไม่? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ ได้ยินว่า ภิกษุไม่มีเครื่องเกาะคือสตรี พรหมก็ไม่มี จะเปรียบเทียบ 
ภิกษุผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรีได้หรือไม , ? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ ดีละ ภิกษุนี้นไม่มีเครื่องเกาะคือสตรี เบืองหน้าแต่ตายไปเพราะกายแตก 
จักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะคือสตรี ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ ภิกษุมีจิตไม่จองเวร พรหมก็มีจิตไม , จองเวร -.. ภิกษุมีจิตไม่เบียดเบียน 
พรหมก็มีจิตไม , เบียดเบียน -.. ภิกษุมีจิตไม่เศร้าหมอง พรหมก็มีจิตไม่เศร้าหมอง -.. ภิกษุยังจิต 
ให้เป็นไปในอำนาจได้ พรหมก็ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ จะเปรียบเทียบภิกษุผู้ยังจิตให้เป็น 
ไปในอำนาจได้กับพรหมผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ได้หรือไม่? 

ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ได้. 

ดูกรวาเสฏฐะ ดีละ ก็ภิกษุผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้นี้น เบื้องหน้าแต่ตายเพราะ 
กายแตก จักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ ข้อนี้เป็นฐานะ 



พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค - หน้าที่ 383 

วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพแสดงตนเป็นอุบาสก 

[๓๘๕] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพได้ 
กราบทูลว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ 
ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ 
คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่า ผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ฉันใด พระผู้มีพระภาค 
ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระองค์ 
กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสก 
ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป. 

จบเตวิชชสูตร ที่ ๑๓. 


รวมพระสูตรในวรรคนี้มี ๑๓ สูตร คือ 
๑. พรหมชาลสูตร ๒. สามัญญผลสูตร ๓. อัมพัฏฐสูตร ๔. โสณทัณฑสูตร 
๕. กูฏทันตสูตร ๖. มหาลิสูตร ๗. ชาลิยสูตร ๘. มหาสีหนาทสูตร ๙. โปฏฐปาทสูตร 
๑๐. สุภสูตร ๑๑. เกวัฏฏสูตร ๑๒. โลหิจจสูตร ๑๓. เตริชชสูตร. 

จบสีลขันธวรรค. 



